
Mfasiri: English - Kiswahili »> Abu 'Aasim 


1 




















Tanbihi ya Mhariri 
Sura 1 


Yaliyomo 


07 


Utangulizi.14 

Sababu za fitnah, khitilaf, na farqah.15 

1. Kuacha kushikamana na Kitabu na Sunnah kwa 

ufahamu wa Salaf wa ummah, kufuata matamanio, na 
kauli (maneno) za watu.15 

2. Kushindwa kutofautisha Sunnah dhidi ya 

bid'ah iletwayo na watu wenye 'llm ndogo.18 

3. Baghi (Ghuluw).22 

Sura 2 

Asl ad-Din (Msingi wa Din).28 

Ni nini asl ad-Din?.28 


Nini maana ya "Kukiri Imani juu ya Allah?".30 

Nini maana ya "Kumwabudu Yeye (subhanahu) pekee, 
kutowaabudu wengine, na kuwa na bara'ah na wale 
wenye kumshirikisha Yeye (subhanahu)?".31 

Suala [muhimu].32 

Kwa nini Jahl (ujinga) katika asl ad-Din haikubaliwi 
kwa mwanaume na mwanamke mwenye akili?.33 


2 














Swali: Ni mambo gani huvunja / kubatilisha asl ad- 
Din?.34 


Dalili juu ya kutosihi udhr wa Jahl katika mambo ya 


shirk na yenye kubatilisha asl ad-Din.37 

Tunapomhukumu mtu binafsi kufr na shirk, hili 

linahusisha nini?.38 

Tunahitimisha na mambo mawili.39 

Sura 3 

Takfir al-Mushrikin.42 

Kauli za Ahl Al-'llm juu ya kumkufurisha ya 
asomkufurisha kafir.42 

Ni ipi nafasi ya takfir katika Din?.43 

Tofauti baina ya Jahl katika mambo ya ki-Shari'ah na 
Jahl katika asl ad-Din.47 

Ni nini manat, 'illah, au sabab ya kumkufurisha yule 
mwenyekuacha takfir al-mushrikin?.54 

Sura 4 

Takfir al-Mushrikin (Sehemu 2).56 

Je, takfir al-mushrikin ina daraja moja au nyingi? ....56 

Daraja mbalimbali za mutawaqqifin.58 

Daraja ya kwanza.60 

Daraja ya pili.61 

Daraja ya tatu.62 


3 
















Daraja ya nne.72 

Je, mutawaqqif wa Quburiyyah (waabudu makaburi) 
wanaanguka katika daraja ipi ?.73 

Sura 5 

At-Taifah al-Mumtani'ah.75 

Utangulizi mfupi.75 

Ni nini at-taifah al-mumtani'ah?.77 

Nini hukm ya at-taifah al-mumtani'ah?.77 

Hukm ya kupigana na at-taifah al-mumtani‘ah.79 

Ikhtilaf iliyotokea baina ya Wanachuoni wa 
Maswahabah - Abu Bakr na 'Umar - juu ya takfir ya at- 
taifah al-mumtani'ah.81 

Ikhtilaf iliyotokea baina ya Wanachuoni.83 

Je, anayekataa kuwakufurisha at-taifah al-mumtani'ah 
anakuwa mzushi au (anabaki kuwa) ni Sunni?.85 

Ubainisho muhimu.88 

Sura 6 

Darul-Kufr na Hijrah.89 

Maana ya dar, mgawanyo wa Dunia katika aina mbili 
za miji, na maana ya Kishari'ah ya dar.90 

Maana ya darul-lslam na darul-kufr.91 

Sababu za kuuhukumu mji kuwa ni wa Kiislam au wa 
Kikafiri.92 


4 

















Aina za darul-kufr. 


94 


Fatwa ya Shaykhul-lslam (Rahimahullah) kuhusu watu 


wa Mardin.96 

Fatwa ya Hamad ibn 'Atiq (Rahimahullah) kuhusu 

watu wa al-Ahsa.98 

Hukm ya hijrah.100 

Hukm ya kuacha hijrah.100 

Hali mbalimbali kuhusu wakaazi wa darul-kufr.104 


5 









Shaykh al-Mujaddid Muhammad ibn 'Abdil-Wahhab 
anasema: 

Enyi ndugu zangu! Allah Allah! Shikamaneni na msingi 
wa din yenu; mwanzo wake, mwisho wake, kiini chake, 
na kichwa chake: Shahadah ya kwamba laa ilaaha 
illaa Allaah. Jifunzeni maana yake, Ipendeni, 
wapendeni watu wake, na wafanyeni ni ndugu zenu, 
hata kama wako mbali. Wakufuruni tawaghit, 
wapingeni na wachukieni, na yeyote awapendaye, au 
kuwanusuru (kuwalinda), au hawafanyii takfir 
(hawakufurishi), au wanasema kuwa wao hawahusiki 
na chochote juu yao, au kwamba "Allah 
hajaniwajibishia jambo juu yao." Hakika, mwenye 
kusema hivi amemzulia uongo Allah. Hakika, Allah 
amewajibisha kuwakufuru wao na kujitenga (kuwa 
mbali) nao, japo watakuwa ni ndugu / jamaa zako na 
ni watoto wako. Hivyo Allah Allah! Kuweni madhubuti 
juu ya hilo ili kwamba huenda mkakutana na Rabb 
wenu hali hamkumshirikisha Yeye na chochote. Ee 
Allah, tufishe sisi tukiwa Muslimin na tuweke pamoja 
na Walio Wema. (Majmu' Rasail at-Tawhid wal-lman, 
Juz. 1, uk. 368) 


6 


Tanbihi ya Mhariri. 


Hakika, Himd zote ni za Allah. Tunamshukuru, 
tunamwomba msaada na tunamwomba msamaha. 
Tunajikinga na Allah kutokana na Shari ya nafsi zetu 
na shari ya vitendo vyetu. Mwenye kuongozwa na 
Allah, hakuna wa kumpoteza. Na mwenye kupotezwa 
na Allah, hakuna wa kumwongoza. Nashuhudia kuwa 
hakuna wa kuabudiwa kwa Haqq ila Allah, pekee, bila 
mshirika. Na nashuhudia kuwa Muhammad ni Mja 
wake na ni Mjumbe wake. Salah na Salam za Allah 
ziwe juu yake, familia yake, Maswahabah zake na 
wale wote wenye kumfuata yeye kwa Ikhlasw. 

Ammaa Ba'd... 

Haifichiki kwa Muislam yeyote mashambulizi 
endelevu kutoka kwa maadui wa Allah yanayoilenga 
‘aqidah safi ya Uislam ili kupanda malumbano na 
farqah (utengano). Na kwa nini wasifanye hivyo? 
Kwani ilikuwa ni ‘aqidah safi na kushikamana na 
jama'ah ndiyo sababu ya Allah kuteremsha Nusrah 
yake na msaada wake juu ya Dawlah changa ya 
Kiislam huko Madinah zaidi ya miaka 1,400 ilopita, 
akaifanya ikaenea katika pande za Ulaya, 
ikaziangusha dola dhalimu za Roma na Fursi. 

Wakati maadui wa Allah walitumia mabilioni (ya fedha) 
wazi-wazi ili kuiharibu ‘aqidah mchana kweupe \ 

1 Kuna mifano mbalimbali na ushahidi wa maadishi 
kuthibitisha hili, lakini hapa si mahala pake pa 
kuihudhurisha. 


7 


adui alojificha aliyeshawishiwa na Shaytan alipanga 
kuisambaratisha jama'ah chini ya vazi la kiza ili 
kueneza ufisadi ndani yake. Na pindi Dawlah ya 
Kiislam ilipopata msaada huo - ulotangulia kutajwa - 
kutoka kwa Allah ('azza wa jall) - kutokana na 
kushikamana na 'agidah isiyotetereka na wito wa 
kusimamisha jama'ah - na ikachukua eneo kubwa la 
Irag na Sham katika kipindi kifupi cha miezi mitatu 2 
kundi fulani moja likaona nafasi ya kudhihirisha shari 
yake ilofichika. 

Kikundi cha Khawarij au watu, maarufu au 
kilichojulikana sana kama Hazimiyyah, hapo kikaanza 
kueneza sumu yake chini ya kivuli na mwavuli wa 
Dawlah ya Kiislam. Ili kuinusuru jama'ah na kuzuia 
kuenea kwa maradhi haya, Wanachuoni na Tullabul- 
'llm wa Dawlah ya Kiislam wakaona haja ya 
kubainisha upotoshaji wa wale ambao aidha kwa 
ujinga au kwa makusudi walifuata nyendo za Khawarij. 
Ilianza kama midahalo na ufafanuzi (maelezo) - 
ambapo wengi walirejea katika Hagq, wa 
AlhamduliLlaah - ikageuka kuwa ni jela na mauaji. 


2 Na ambapo muungano wa Makuffar, ukiongozwa na 
"Taifa lenye nguvu zaidi katika historia," umechukua 
zaidi ya miaka 4 kutawala, na bado hawajaweza 
kufanikiwa kiukamilifu. Tafakari, akhi fillah, juu ya 
jambo hili. 


8 



Mambo yaliendelea hivi mpaka Dawlah ya Kiislam 
ilipolazimika kutoa barua kadhaa kubainisha manhaj 
yake; llihitimisha kwa toleo lake la kiofisi la Mfululizo 
wa Kanda ya Sauti uloitwa Silsilah 'llmiyyah fi Bayan 
Masail Manhajiyyah, ambapo kitabu hiki ndiyo tafsiri 
yake. Ilizungumzia mambo mbalimbali ambayo 
yalikuwa ndiyo kitovu cha mijadala mikali ambayo 
wajinga na khawarij walijishika nayo. 

Katika sehemu ya kwanza kinazungumzia kwa nini 
bayan iliyopita ilivunjwa (kutupiliwa mbali) na sababu 
za mfululizo (wa makala): Kuunganisha Kalimah na 
Nyoyo za muwahhidin, kutafakari upya ukatili (uonevu) 
wa makufar na kuunusuru Uislam na watu wake. 
Kinaendelea kutoa nasihah (ushauri) kwa watu wa 
tawhid na kuwaonya kutokana na mafarakano 
(ugomvi), kikitoa sababu kwa nini mafarakano 
hutokea. Kinataja maamrisho na ulazima wa 
kushikamana na jama'ah na kutukuza / kusifu 
umuhimu wake; yote hayo yamefanywa kwa ayat, 
ahadith, na aqwal za Salaf. 

Hakuna budi kusema kuwa ingawa Ahmad ibn 'Umar 
al-Hazimi al-mubtadi’ (mzushi), mtu ambaye anabeba 
mzigo mkubwa zaidi wa fitnah iliyoenea miongoni 
mwa mujahid muwahhidin, hajatajwa moja kwa moja 3 , 
ametajwa kwa njia isiyo ya moja kwa moja katika 
sehemu yote ya kwanza na kwa maneno, 

3 Tutachapisha, bi-idhnillah, kijitabu kiitwacho 
"Refutation of al-Hazimi and the Misconceptions of al- 
Ghulah al-Hazimiyyah" cha al-akh 'lsa ibn Abi 'Abdillah. 


9 


Basi vipi uwaache , ewe ndugu yangu mujahid, watu 
walioko mbele kwenye safu miongoni mwa 'Ulamaa' 
waliokwenda katika Ardh ya Jihad na Uislam? 

Unaiachaje chemchem hii safi na wende ukachukue 
Din yako kwa yule aliyebaki [amekaa tu] baina ya 
mapaja ya tawaghit katika Peninsula ya Arabia na 
kokote kwingineko? Hawawakufurishi wala 
kuwakemea, anachangamana na wanajeshi wao, 
vyombo vyao vya Ulinzi, na Maafisa Usalama bila 
kuwafahamisha wao yale waliyoyafanya katika 
vitenguzi [vya Uislam]. Usihadae, ndugu yangu, 
kutokana na Taghut kumfunga jela mmoja wao, kwani 
yaweza kuwa ni kumtangaza au kumjengea umaarufu 
yeye na kauli zake, au kumpeleka yeye ndani ya Jela 
kwa mandugu ili kuwatia huzuni na wasiwasi 
(Shubuhat) miongoni mwao. Fursa ilikuwa kwao, lau 
wangekuwa watu wa Haqq na Uaminifu, watoke 
wende katika Ardh za jihad na wafanye Hijrah kwenda 
darul-lslam. 

Katika sehemu ya pili suala la asl ad-Din 
limezungumziwa. Imetajwa maana yake kwa uwazi 
kabisa tena kwa kutiliwa nguvu na Wanachuoni 
wakubwa wa Ahlus-Sunnah. Kimebainisha wazi 
kwamba hakuna udhr wa Jahl katika mambo ambayo 
ni asl ad-Din, tena, likatiliwa nguvu kwa dalili na kauli 
za Wanachuoni. 

Katika sehemu ya tatu na ya nne, suala la takfir al- 
mushrikin limetazamwa na kufafanuliwa kwa kina, 
pamoja na kuelezea ukweli wa mambo kwamba takfir 
siyo asl ad-Din lakini ni hukm shar'i. Kwa mara 


10 


nyingine, mambo yote yameegemezwa katika adillah 
madhubuti kwa ufahamu wa Salaf wetu. Katika 
sehemu ya tano, suala zito na ambalo kwa kiasi 
kikubwa huwa haliongelewi - suala la at-taifah 
al-mumtani'ah - limezungumziwa, pamoja na ikhtilaf 
(za rai) za Wanachuoni juu ya hilo. Kusema kuwa ni 
mada si umuhimu sana kuifahamu - kwa kweli katika 
zama zetu hizi - utakuwa udogoshaji. 

Katika sehemu ya sita na ya mwisho, suala la darul- 
kufr, aina zake, na hukm ya wakaazi wake - 
yamejadiliwa; hali kadhalika suala la hijrah na hukm 
zinazofungamana nayo. Suala hili pamoja na 
shubuhat zake zimekwishajadiliwa (kabla), lakini si 
kwa wazi na kwa kina kama ilivyofanywa hapa. Hapo 
kabla, Shaykh al-'Adnani (Rahimahullah) na Dawlah al- 
Islamiyyah walijiweka mbali na "Shubuhah ambayo 
kwamba siku zote imekuwa ikiibuliwa katika kampeni 
hii, kauli kwamba asl ya watu ni kufr, ambayo ni katika 
bid'ah ya Khawarij wa zama zetu. Dawlah [Al- 
Islamiyyah] iko mbali na kauli hii, na katika ‘aqidah na 
manhaj yake, na inachoamini mbele ya Allaah ni kuwa 
Ahlus-Sunnah wa lraq na Sham kwa ujumla ni 
Waislam. Hatumkufurishi yeyote ila yule ambaye 
Riddah yake imetubainikia sisi kwa adillah madhubuti 
za kishari'ah na dalili madhubuti kwamba imetokea. 
Na tukimpata yeyote katika Wanajeshi wa Dawlah (Al- 
Islamiyyah) anasema bid'ah hii, tunamfundisha, 
tunamuelimisha, na kumuelekeza, na kama haachi, 
tunamkemea (kumuonya), na kama haachi 
tunamuondoa katika safu zetu na kumtenga. Na 
tumefanya hivi mara kadhaa kwa ansar na 


11 


muhajirin."4 


lli mtiririko wake kuwa mzuri na kuendana na 
mpangilio wa kitabu kinachosomwa, badala ya 
(kufuata) mtiririko wa mihadhara yenye kusikilizwa, 
kuna marekebisho na mabadiliko madogo 
yamefanywa katika tafsiri hii dhidi ya kanda halisi. 
Mfano wake ni mabadiliko ya "halaqah" kuwa "Sura," 
"silsilah" kuwa "Kitabu," kufuta utangulizi wa kila 
halaqah isipokuwa ya kwanza, na kufuta hitimisho la 
kila halaqah isipokuwa ya mwisho. Twataraji kuwiwa 
radhi kwa hilo. 

Rejea za ayat za Quran, zinazopatikana katika nakala 
halisi iliyochapishwa na an-Naba, hapa zimewekwa 
kama maneno ya chini ya kitabu (footnotes). Maneno 
mengine ya chini ya kitabu kwa kiasi kikubwa 
yamechukuliwa kutoka katika nakala halisi, labda 
iashiriwe vingine. Katika baadhi ya sehemu ya kwanza 
na hasa sehemu mbili za mwisho zilizotolewa pamoja, 
rejea hazikuwekwa lakini tuliweza - Wa Al-Hamd li- 
Llaah - (kuzipata na) kuziweka. 

Wakati ukisoma utaona wingi wa rejea, nukuu, na 
dondoo kutoka kwa Wanachuoni wa Ahlus-Sunnah, 
ambao ni utaratibu wa msingi (kanuni) wenye 
kurudiwa-rudiwa sana, lakini umewapotea watu wengi: 
Kwa ufahamu wa Salaf as-Salih. Shaykh ash-Shanqiti 
(Rahimahullah) anaeleza, 

4 Imechukuliwa kutoka katika hotuba inayoitwa na 
iliyotafsiriwa kama "May Allah Be With You, 0 Oppressed 
State" (Allaah awe pamoja nanyi! Enyi Taifa lenye 
kudhulumiwa). 


12 



Sisi ni wale tunaofuata na hatuzushi mambo mapya 
katika Din. Tunachukua kutoka katika 'llm 
iliyorithishwa tangu zamani, kama alivyosema Imam 
Malik (Rahimahullah), "Ni wajib juu ya kila Tullaab Al- 
'llm kuwa mwenye utulivu (subrah) na msimamo 
madhubuti, na kuwa juu ya hadithi (riwaya) za wale 
walopita kabla yake." Kwa hiyo anahitajika yeye kuwa 
na 'llm hii iliyorithishwa tangu zamani. 5 

Kinyume na wale wasoishi (na kukamatana) katika 
kauli na msingi huo bora wa Ahlus-Sunnah wal- 
Jama'ah, Dawlah al-lslaamiyyah ni wafuasi na si 
Wazushi; na kitabu hiki kitathibitisha hilo. 

Kwa kuhitimisha, tunamuomba Allah kwamba (kitabu) 
hiki kiwe ni namna ya uongofu kwa kila mmoja, 
anayetafuta Haqq - kwa Ikhlasw - kushikamana nayo. 
Na Allah ndiye Mjuzi zaidi. Tunaomba salah na salam 
za Allaah zimwendee mwalimu na muongozo wetu, 
Muhammad, familia yake, na Maswahabah wake. Na 
mwisho tunasema - Wa AI-hamduliL-laah Rabb al- 
'Aalamiyn! 


5 Maswali mbalimbali #9698 


13 



Sura 1 


Utangulizi 

Sifa zote njema ni za Allah, Rabb wa viumbe vyote. 
Mwisho mwema ni kwa (wale) muttaqin na hakuna 
uadui isipokuwa dhidi ya dhalimin. Nashuhudia kuwa 
hapana mwenye Haqq ya kuabudiwa lla Allah, pekee 
asiye na mshirika, Mfalme Mstahiki na wa wazi. Na 
nashuhudia kuwa Muhammad ni Mja na ni Mjumbe 
wake, imam wa mwanzo na wa mwisho. Amma Ba'd... 

Kifuatacho ni Kitabu kinachoelezea na kubainisha 
(kufafanua) baadhi ya maswala ya manhaj na ‘aqidah, 
ambayo huleta Shubuhah na utata miongoni mwa 
vijana wetu na ndugu zetu katika wanajeshi wa 
Dawlah Al-lslaamiyyah na Muslimin wengine ndani na 
nje ya Khilafah. Hii ilitokana na memo iliyopewa jina la 
Ayah tukufu "Wale watakaoangamia, waangamie juu 
ya ubainifu" iliyotolewa na Kamati Teule, na matokeo 
ya kuacha na kushindwa kuifanyia kazi kwa sababu ya 
makosa ya Kielimu na Manhaj yaliyomo ndani yake, 
na kwa sababu ya kauli tata zilizoweza kutafsiriwa 
kwa njia mbalimbali zilizopelekea katika Khitilaf na 
Farqah (ugomvi). 

Hivyo ilikuwa ni wajib juu yetu kutochelewesha 
ubainifu ilipotokea dharura ya kufanya hivyo na 
kukawa kuna haja, ili kuunganisha Neno la Dawlah, 
kuzirejesha nyoyo za Wanajeshi juu ya Haqq, 
kuwaepusha na kukabiliana na dhulmah za watu wa 
Kufr, na kuhifadhi heshima ya Uislam na tunu zake 
tukufu. 

Allah (ta'ala) alituonya sisi onyo kali dhidi ya Khitilafu 
na farqah, kama alivyosema Allaah (ta'ala), 


14 


"Na Mtiini Allaah na Mtume Wake wala msigombane, 
msije mkatenguka mioyo na kupotea nguvu zenu, na 
vumilieni (kuweni na Subrah). Bila shaka Allaah Yu 
pamoja na wavumilivu (wenye Subrah)."6 

Hapo hapo akatuamuru kushikamana na jama'ah na 
kuheshimu thamani yake. Mtume (Swallallaahu 
'Alayhi wa sallam) amesema, "Shikamaneni na 
jama'ah," na Mtume (Swallallaahu ‘Alayhi wa sallam) 
amesema "Mkono wa Allaah uko pamoja na jama'ah," 
na Mtume (Swallallaahu 'Alayhi wa sallam) amesema, 
"Nakutahadharisheni na mgawanyiko na mafarakano, 
kwani Shaytan yuko pamoja na mtu aliye peke yake, 
naye (Shaytan) yuko mbali na wawili." Na imekuja 
katika hadith iliyosimuliwa na kusahihishwa na at- 
Tirmidhi, kwamba Mtume (Swallallahu 'Alayhi wa 
sallam) amesema, "Na nawaamrisha mambo matano 
aloniamrisha Allaah: Usikivu na Utii, jihad, hijrah, na 
jama'ah. Na yeyote mwenye kuiacha jama'ah umbali 
wa dhiraa moja, basi ameivua kamba ya Uislam katika 
shingo yake." 

Miongoni mwa sababu za fitnah, khitiiafu, na farqah ni: 

1. Kuacha kushikamana na Kitabu na Sunnah kwa 
ufahamu wa Salaf wa ummah, kufuata matamanio, na 
kauli (maneno) ya watu. 

Allaah (ta'ala) anasema, 

"Na shikamaneni kwa kamba ya Allaah nyote pamoja, 
wala msifarikiane."7 


6 Al-Anfal: 46 

7 Al 'lmran: 103. 


15 


Na (ta'ala) anasema tena, "Na vipi mkufuru hali nyinyi 
mnasomewa Ayah za Allaah na Mtume yuko kati yenu? 
Na mwenye kushikamana na Allah basi huyo [hakika] 
ameongozwa katika njia iliyonyooka."8 

Na Mtume (Swallallahu 'Alayhi wa sallam) anasema, 
"Nimekuachieni [vitu viwili] ambavyo ikiwa 
mtakamatana navyo, hamtapotea kamwe baada 
yangu: Kitabu cha Allah na sunnah zangu.” Na katika 
Sahih Muslim imesimuliwa kutoka kwa Abu Hurayrah 
(Radhiyallahu 'Anhu) kwamba Mjumbe wa Allah 
(Swallallahu 'Alayhi wa sallam) anasema, Allah 
amekuridhieni [mambo] matatu, na anachukia kwenu 
[mambo] matatu; Ameridhia kwenu nyinyi kwamba 
mumwabudu Yeye (pekee) na msimshirikishe Yeye na 
chochote, mshikamane nyote kwa pamoja katika 
kamba ya Allah wala msifarikiane; na anachukia 
kwenu nyinyi masengenyo, kukithirisha maswali, na 
kufuja mali." 

Na (Swallallahu 'Alayhi wa sallam) alikuwa na 
kawaida ya kusema anapotoa khutbah, "Ammaa Ba'd: 
Mazungumzo (maneno) bora ni Kitabu cha Allah, na 
mwongozo bora ni mwongozo wa Muhammad 
(Swallallahu ‘Alayhi wa sallam), na mambo yenye 
shari zaidi ni (mambo ya) Uzushi." Ibn ‘Abbas 
(Radhiyallahu 'Anhumaa) amesema, "Allaah 
amewaamrisha Waumini kuwa katika Jama'ah na 
amewakataza wao kufarikiana (kugombana) na 
kutengana na akawafahamisha wao kwamba wale 
walokuwa kabla yao waliangamia kwa sababu ya 
kuhoji-hoji (kuuliza-uliza) na kukhitilafiana katika Din 
ya Allah (ta'ala)."9 

8 Al 'lmran: 101 

9 Tafsir at-Tabari, juz. 4, uk. 39. 


16 


Na imesimuliwa kutoka kwa tabi'i, Ibn Shihab az-Zuhri 
(Rahimahullah), kwamba amesema, "Wanachuoni 
wetu walopita walikuwa husema 'Salama (ili 
kusalimika) ni kushikamana na Sunnah .'"10 

Imam al-Awza'i (Rahimahullah) anasem, "Shikamana 
barabara na nyayo (yaani riwaya) za Salaf hata kama 
watu watakukataa, na tahadhari na kauli za watu, 
hata kama watazipamba kwa maneno [mazuri na 
matamu]; kwani hakika mambo yatabainika 
utakapokuwa katika njia iliyonyooka."11 

Shaykhul-lslam ibn Taymiyyah (Rahimahullah) 
amesema, "Ahlus-Sunnah wal-Jama'ah hufuata Kitabu 
na Sunnah, humtii Allah na Mjumbe wake, hivyo 
hufuata Haqq na ni wenye huruma kwa viumbe."12 

Na pia (Rahimahullah) amesema, "Fitan 
(Majaribu/mitihani) na Farqah (utengano) havitokei 
isipokuwa kwa kuacha Amri ya Allah, na Allah (ta'ala) 
ameamrisha kushikamana na Haqq, uadilifu, na 
ameamrisha kuwa na Subrah. [Kwa hivyo] fitnah 
hutokea kutokana na kuiacha Haqq au kuacha 
Subrah." 


10 Sunan ad-Darimi, 96. 

11 Siyar A'lam an-Nubala, juz. 7, uk. 120. 

12 Majmu' al-Fatawa, juz. 3, uk. 279 


17 



2. Kushindwa kupambanua Sunnah dhidi ya bid'ah 
zinazoletwa na baadhi ya watu wadogo 
wanaojinasibisha wenye na 'llm, hali wana nusu - 'llm. 
[Ni wale] ambao wanajiona wenyewe kuwa ni 
miongoni mwa Wanachuoni mujtahid; basi utamkuta 
mmoja wao anadai kuwa ameongoka zaidi na 
anadhani kuwa yeye tu ndiye mwenye (kujua) Sunnah 
na mpinzani wake ni mubtadi’ (mzushi) mpotevu, au 
anaweza kusema "kafir," matokeo yanayopelekea 
katika utengano na uovu ambao Allaah ndiye 
anaoujua zaidi. 

Sunnah ni aloyaamrisha Allah na Mtume wake, na 
bid'ah ni yale ambayo Allah hajayaidhinisha katika Din 
yake. Anasema (Subhanahu), "...basi waulizenu wenye 
'llm kama nyinyi hamjui."13 

Al-Bukhari na Muslim wamesimulia kutoka kwa 
‘Abdullah ibn ‘Amr Ibn AI-'As (Radhiyallahu 'Anhumaa) 
kwamba amesema, "Nimemsikia Mjumbe wa Allah 
(Swallallahu 'Alayhi wa sallam) akisema : 'Allah 
haiondoi 'llm kwa kuiondoa kwenye [nyoyo za] watu, 
lakini huiondoa kwa vifo vya 'Ulamaa hadi ambapo 
hatabakia yeyote, watu watawatawalisha wajinga 
(watawafanya wajinga ndio viongozi wao), ambao 
pindi wanapoendewa watatoa fatwa zao bila 'llm. 
Hivyo watapotea na watawapoteza watu.'" 

Na kutoka kwa Muhammad ibn Sirin (Rahimahullah), 
ambaye amesema, "Hakika, hii 'llm ni dini, basi 
tazama (tahadhari) unaichukua din yako kwa 
nani?."14 

13 An-Nahl: 43. 

14 Sahih Muslim. 


18 


Miongoni mwa sifa za viongozi wa upotevu (ahlul- 
bida') ni kwamba hupandikiza upotofu wao kwa 
kutumia sera safi za kishari'ah, kama vile "kulinda 
ubora (thamani) wa tawhid," "Millah Ibrahim," "Tawhid 
safi," na nyingine mfano wake, kama Khawarij 
walivyomwambia ‘Ali ibn Abi Talib (Radhiyallahu 
'Anhu), "Hakuna Hukm isipokuwa ya Allah," na 
wakasema, "Hatuwarejelei (hatuwaendei) watu katika 
hukm, tunataka hukm ya Allah." 

Sera hizi haziwapitikii Ahl Al-'llm bila kuzigundua, 
kama ambavyo dinar feki haiwezi kumpitikia 
mtaalamu mkagua-dhahabu. ‘Ali (Radhiyallahu 'Anhu) 
alifahamu maana ya kauli za Haruriyyah, na usemi 
wao: 

"Hakuna hukm isipokuwa ya Allah," (Al-An'am : 57) 
haikumpitikia yeye kama ilivyopita kwa watu wajinga, 
kwani yeye (Radhiyallahu 'Anhu) alisema, hakuna 
hukm isipokuwa ya Allah. "Basi kuweni na Subrah. 
Hakika, ahadi ya Allah ni ya kweli. Na wala wasikutieni 
shaka enyi msio na Yaqin [katika Iman]." Hivi mnajua 
wanachokisema (yaani wanachokimaanisha)? 
Wanasema: "Hakuna ukhalifah (uongozi)." Enyi watu! 
Hakika hakuna kitakacho kutengenezeni isipokuwa 
Amir, [awe] mwadilifu au mwovu. 15 

Na katika Sahih Muslim kutoka kwa 'Ubaydullah ibn 
Abi Rafi', Mtumishi wa Mjumbe wa Allah (Swallallahu 
'Alayhi wa Sallam), kwamba walipojitenga Haruriyyah - 
naye alikuwa pamoja na 'Ali ibn Abi Talib 
(Radhiyallahu 'Anhu) - walisema, 


15 Al-Musannaf, #38,927. 


19 


"Hakuna Hukm isipokuwa ya Allah." 'Ali akasema, 
"Kauli ya Haqq, lakini umekusudiwa upotofu kwayo . 
Mjumbe wa Allah (Swallallahu 'Alayhi wa Sallam) 
aliwaelezea (alitoa sifa za) watu ambao hawa naona 
wamesibu sifa zao. Wanazungumza Haqq kwa ndimi 
zao lakini (Haqq hiyo) haiwavuki hapa - na akaashiria 
koo lake - nao ni katika viumbe vyake (Allaah) 
Anavyovichukia sana." 

An-Nawawi (Rahimahullah) anasema, "Kauli yake: 
'Walisema, 'Hakuna Hukm isipokuwa ya Allah,' 'Ali 
alisema, 'Kauli ya Haqq, lakini umekusudiwa upotofu 
kwayo.' kwa maana, kauli (maneno) hii ina mzizi mzuri. 
Allah (ta'ala) anasema, 'Hakuna Hukm isipokuwa ya 
Allah,' lakini walisema hivyo ili kumkataa 'Ali 
(Radiyallahu 'Anhu) katika Hukm yake."16 

Kutokana na hilo, ni wajibu kwa mtu mwenye kutaka 
Haqq kuitafuta Haqq kutoka kwenye chanzo chake, si 
wale walotatizika na kuchanganyikiwa - wenye Nusu- 
'llm - wala kutoka kwa 'Ulamaa' wapotevu. Sufyan ibn 
‘Uyaynah pamoja na wengine miongoni mwa Ahl Al- 
'llm, kama vile Imam Ahmad na ‘Abdullah ibn Al- 
Mubarak, walikuwa na kawaida ya kusema, "Watu 
wakikhitalifiana, tazameni yale wasemayo Ahl thaghr 
(walio kwenye safu za Jihad), kwani Allah (Subhanahu 
wa ta'ala) anasema, 'Na wanaofanya Jihad (Juhudi) 
kwa ajili yetu, Sisi tutawaongoza kwenye njia Zetu. 
(AI-'Ankabut: 69)'"17 

Basi vipi uwaache , ewe ndugu yangu mujahid, watu 
walioko mbele kwenye safu miongoni mwa 'Ulamaa' 
waliokwenda katika Ardh ya Jihad na Uislam? 

16 Sharh Muslim, #1,066. 

17 Tafsir al-Qurtubi. 


20 


Unaiachaje chemchem hii safi na wende ukachukue 
Din yako kwa yule aliyebaki [amekaa tu] baina ya 
mapaja ya tawaghit katika Peninsula ya Arabia na 
kokote kwingineko? Hawawakufurishi wala 
kuwakemea, anachangamana na wanajeshi wao, 
vyombo vyao vya Ulinzi, na Maafisa Usalama bila 
kuwafahamisha wao yale waliyoyafanya katika 
vitenguzi [vya Uislam]. Usihadae, ndugu yangu, 
kutokana na Taghut kumfunga jela mmoja wao, kwani 
yaweza kuwa ni kumtangaza au kumjengea umaarufu 
yeye na kauli zake, au kumpeleka yeye ndani ya Jela 
kwa mandugu ili kuwatia huzuni na wasiwasi 
(Shubuhat) miongoni mwao. Fursa ilikuwa kwao, lau 
wangekuwa watu wa Haqq na Uaminifu, watoke 
wende katika Ardh za jihad na wafanye Hijrah kwenda 
darul-lslam. 

Hakika, taghut anayewalinda watu wanaotengeneza 
mfumo wa kufanya ghuluw katika takfir na kuruhusu 
bid'ah zao kuenea, ndiye huyo huyo aliyewalinda watu 
wa tajahhum na irja na kuwasaidia wao kueneza 
bid'ah zao. Iko hivi si kwa sababu yoyote isipokuwa 
kwamba pande na njia zote mbili zinapelekea 
matokeo yanayofanana (sawa) ambayo in 
kuwakashifu (kuwapaka matope) watu wa Haqq, na 
(kuwafanya) kuacha hijrah na jihad kwa ajili ya Allah 
(ta'ala). 

Ndugu yangu mujahid, huwaje baada ya Allah 
kukuokoa wewe dhidi ya mitego ya Wanachuoni wa 
tawaghit, watu wa irja, unarudi nyuma na kuanguka 
katika mitego ya Wanachuoni wa tawaghit 
wanaoeneza ghuluw na Shubuhat ili kukufanya wewe 
ukae usiende Jihad na kukurudisha nyuma katika 
Hijrah yako; ili washirika wao miongoni mwa maadui 
wa Allah (ta'ala) waokoke na madhara yako? 


21 



Baadhi ya Salaf wamesema, "Allah (ta'ala) hajapata 
kuwajibisha jambo juu ya mja wake isipokuwa 
kwamba Shaytan huwa na mambo mawili katika hilo: 
Aidha katika ghuluw au kupuuza, hivyo lolote kati ya 
mawili haya likimpata (mja), yeye (Shaytan) 
huridhika." 

Hivyo vipi uache 'llm ya mtu anayebeba silaha pamoja 
nawe na anapigana pamoja nawe katika safu ya 
mbele miongoni mwa Ahl Al-'llm na Fuqahaa' - 
simaanishi wale wenye Nusu-'llm - na ukaisalimisha 
(ukaiweka chini) akili yako na ufahamu wako kwa 
wale ambao Din yao haiaminiwi; wanaishi kwa raha 
kabisa na tawaghit na wanakupangia wewe mipango 
ya mbali? 

3. Baghi (Ghuluw - kuvuka mipaka; dhuluma; uasi). 

Husemwa kwamba fulani amemdhulumu mtu fulani, 
maana yake, amemwingilia, kwa kauli au kitendo, na 
akavuka mipaka yake. 

Allah (ta'ala) anasema, "Na hawakufarikiana (na 
kutengana) ila baada ya kuwajia 'llm (ujuzi) - kwa 
sababu ya baghi (husuda / kuoneana kijicho / 
dhuluma / uasi) iliyokuwa baina yao."18 

Na Allah (ta'ala) anasema, "Basi hawakukhitalifiana ila 
baada ya kuwajia 'llm (ujuzi) - kwa ajili ya baghi 
(Uhasidi) iliokuwa baina yao."19 


18 Ash-Shura: 14. 

19 Al-Jathiyah: 17. 


22 


Pia Allah (ta'ala) anasema, "Watu wote walikuwa 
Ummah (kundi) mmoja. Allah akapeleka Anbiyaa' 
wabashiri na waonyaji. Na pamoja nao akateremsha 
kitabu kwa Haqq, ili kihukumu baina ya watu katika 
yale waliyokhitalifiana. Na wala hawakukhitalifiana ila 
wale waliopewa kitabu hicho baada ya kuwafikia hoja 
zilizo wazi, kwa sababu ya baghi (uhasidi na udhalimu) 
baina yao. Ndipo Allah kwa Idhni yake akawaongoa 
walioamini kwendea Haqq katika mambo waliyo 
khitalifiana. Na Allah humwongoa amtakaye kwenye 
njia iliyonyooka."20 

Shaykhul-lslam ibn Taymiyyah (Rahimahullah) 
anasema, " Ijtihad nzuri na yenye mashiko haifikii / 
haipelekei daraja ya fitnah na utengano (farqah) ila 
kwa baghi, siyo kwa sababu tu ya ijtihad... Hivyo 
pakiwepo Ijtihad nzuri na yenye mashiko, hakuna 
fitnah na farqah, isipokuwa ikiambatana na aina ya 
baghi, na lolote linalopelekea katika fitnah na farqah 
si katika Din, iwe ni kauli au kitendo..."21 

Naye (Rahimahullah) pia amesema, "Na kuhusu 
mengi waliyokhitalifiana Waumini, katika mambo ya 
usul (mambo ya msingi ya kiiman; 'Aqidah) na 
mengine katika mada ya Sifa [za Allah], (Qadha' na) 
Qadar, U-Khalifah, na mengine, yanafanana na aina hii. 
Kwa kuwa kuna Mujtahid aliyepatia, kadhalika kuna 
Mujtahid aliyekosea, na alokosea anaweza kuwa 
dhalimu, na pia dhalimu bila ijtihad, naye amepuuza 
yale aloamrishwa nayo katika Subirah."22 

20 Al-Baqarah: 213. 

21 lqtida as-Sirat al-Mustaqim, uk. 66 

22 Al-lstiqamah, Juz. 1, uk. 73. 


23 


Kuendelea zaidi (yaani kurefusha malumbano) na 
ukinzani ni katika baghi, na [hali kadhalika] 
kumtuhumu niyyah yake, pamoja na kuwatuhumu kufr 
na bid'ah Waislam kimakosa na kwa dhulmah (pasipo 
haki) bila dalili za wazi. Ibn Hibban amesimulia katika 
sahih yake kutoka kwa Hudhayfah (Radhiyallahu 
'Anhu) kwamba amesema, "Mjumbe wa Allah 
(Swallallahu 'Alayhi wa sallam) amesema, 

'Nawaogopeeni kwamba mtu atasoma Qur'an mpaka 
muone nuru katika uso wake, na atautumikia 
(kuusaidia) Uislam - mpaka atakapobadilika kuwa vile 
atakavyo Allah - basi akajitenga nao , akautupa nyuma 
ya mgongo wake, na akamkimbilia jirani yake akiwa 
na upanga na akamtuhumu shirk.' (Hudhayfah) 
akasema, 'Ewe Mjumbe wa Allah, nani kati yao 
anastaili nembo ya shirk, mtuhumiwa au mtuhumu?' 
Akasema (SwallaLlaahu 'Alayhi wa Sallam), 
'Mtuhumu.'" 

Al-Ajurri (Rahimahullah) anasema, 

"Allah ('Azza wa Jall), kwa Rahmah na Fadhila zake 
ametufahamisha sisi ndani ya kitabu chake kuhusu 
wale walopita miongoni mwa Ahl Al-Kitab, Mayahudi 
na Wakristo kwamba waliangamia pindi 
walipotofautiana (kufarikiana) katika Din yao, na Rabb 
wetu aliye Mkarimu mwenye Kunusuru ametujulisha 
sisi kuwa kilichowapelekea wao kuiacha Jama'ah na 
kuelekea katika upotofu walokatazwa ilikuwa ni 
kutokana na baghi na hasad, baada ya kufahamu yale 
wasoyafahamu wengine. Hivyo madhara ya baghi na 
hasad yaliwafanya wao kugawanyika katika makundi, 
yalopelekea kuangamia kwao. Rabb wetu aliye 
mkarimu mwenye kunusuru ametuonya sisi tusiwe 
kama wao na hatimaye tukaangamia kama 
walivyoangamia wao. Allah ('Azza wa Jall) 


24 


ametuamrisha sisi kushikamana na Jama'ah na 
akatukataza kugawanyika (kukhitalifiana), kama 
Mtume (Swallallahu 'Alayhi wa Sallam) alivyotuonya 
sisi dhidi ya kugawanyika na akatuamuru kukamatana 
na Jama'ah, pamoja na viongozi wetu walotutangulia 
katika Wanachuoni wa Muslimin, wote 
wametuamrisha sisi kushikamana na Jama'ah na 
wakatukataza kugawanyika."23 

Tunawakataa vikali wale wanaodhulumu na kuvuka 
mipaka, hatimaye wanaishia kuwakufurisha 
Wanachuoni kama Ibn Qudamah al-Maqdisi, an- 
Nawawi, Ibn Hajr al-'Asqalani, na wengine wasokuwa 
wao (Rahimahumullah), katika wale waloonyoosha 
mikono yao myeupe kwa Ummah wa Kiislam katika 
kueneza 'llm na kuipa ushindi Shari'ah. Tunalinda 
hisihima yao na tunamwomba Allah Awarahamu, na 
tunawasamehe dosari na makosa yao waloyafanya. 

Ash-Sha’bi (Rahimahullah) - mmoja kati ya 
Wanachuoni wakubwa wa Tabi'in - anasema, "Katika 
kila nchi, Wanachuoni ndiyo huwa wabaya (waovu) 
zaidi, isipokuwa Muslimin, wanachuoni wao ndiyo 
wabora wao."24 

Shaykhul-lslam ibn Taymiyyah (Rahimahullah) 
anasema, "Kukataza (kuzuia) Takfir kwa wanachuoni 
wa Muslimin, hata kama wamekosea, ni moja ya 
Jukumu bora kabisa la Kishari'ah."25 


23 Ash-Shari'ah, Juz. 1, uk. 270. 

24 Majmu' al-Fatawa, uk. 7, uk. 284. 

25 ibid, Juz. 35, uk. 103. 


25 



Shaykh 'Abdullah ibn al-lmam al-Mujaddid 
Muhammad ibn 'Abdil-Wahhab (Rahimahumullah) 
anasema, 

"Hali kadhalika, yule ambaye Din yake imesalimika , 
yule ambaye fikra yake, 'llm yake na uchaji-Allah wake 
na kujizuia kwake kunafahamika vyema, ambaye 
mwenendo wake ulikuwa mzuri na ambaye Ikhlasw 
yake imeufikia ummah kwa kujitolea ili kufundisha 
Sayansi yenye Manufaa na kuandika [kazi] kuhusu 
wao, hata kama alikosea katika jambo hili ama 
mengine yasokuwa hili - hatusemi kuwa 
amekufuru."26 

Na miongoni mwa tunaowalindia na kuwahifadhia 
Haqq zao juu yetu ni viongozi wa Dawlah 
Al-lslaamiyyah; kuanzia Abu Mus'ab az-Zarqawi, Amir 
wa istish-hadiyyin, Mtangaza Haqq na Tawhid, na 
mchinja Mushrikin na wahalifu; mpaka kufikia kwa 
mujahid Shaykh Abu 'Umar al-Baghdadi, mwenye 
kushikilia 'aqidah na matarajio ya juu yalowekwa; 
waziri wake Shaykh Abu Hamzah al-Muhajir, 
mwandishi wa vitabu na maandiko yenye faida; 
Shaykh Abu Muhammad al-'Adnani, mkandamizaji wa 
waharibifu na mvunja mipaka ya Kuffar; Mwanachuoni 
mlezi-mwema Abu 'Ali al-Anbari; na wengine katika 
viongozi wa Dawlah hii waliojitolea katika njia ya Allah. 
Tunawachukulia hivyo, na Allah ndiye Hakimu wao. Na 
hatumtukuzi / kumsifu yeyote mbele ya Allah. 

Kitabu hiki, kwa Idhni ya Allah (ta'ala), kitabainisha 
mambo yafuatayo: 


26 Ad-Durar, as-Saniyyah, Juz. 1, uk. 236. 


26 



• Hukm ya kutowakufurisha mushrikin au kuffar. 

• Hukm ya At-taifah al-mumtani'ah na hukm ya wale 
wanaotofautiana nalo. 

• Hukm ya wale wanaoishi katika ardh za kufr at-tari 

Tunamwomba Allah (ta'ala) akibariki kitabu hiki cha Ki 
-'llm na kukifanya ni sababu ya kuunganisha Neno la 
Mujahidin juu ya Kitabu na Sunnah, na tunahitimisha 
kwa kusema AI-hamduliLlaah Rabb AI-'Aalamiyn. 


27 


Sura 2 


Asl ad-Din (Msingi wa Din) 

Katika Sura hii, mazungumzo yetu yatahusu asl ad-Din, 
na ni mada ambayo ina umuhimu mkubwa sana, kwa 
kuwa haikubaliki Iman ya mtu isipokuwa akiitimiza 
(asl ad-Din). 

Hivyo basi, ni nini asl ad-Din? 

Asl ad-Din ni Kuthibitisha Iman juu ya Allah, 
Kumwabudu Yeye (subhanahu) pekee, kutoabudu vitu 
/ miungu wengine, na kuwa na bara'ah 
(kujitenga/kuwa mbali) dhidi ya wale wenye 
kumshirkisha Yeye (subhanahu). Mambo manne... 

Shaykhul-lslam ibn Taymiyyah (Rahimahullah) 
anasema, "Ibrahim na Musa, wote wawili 
walisimamisha asl ad-Din, ambayo ni kuthibitisha 
Imani juu ya Allah, kumwabudu Yeye pekee pasi na 
washirika (wengine), na kuwakataa / kuwakanusha 
wale walomkufuru Allah."27 

"...na kuwa na bara'ah dhidi ya wale wenye 
kumshirikisha Yeye (subhanahu)" ndicho kitu 
ambacho Shaykhul-lslam ibn Taymiyyah amekisema 
hapa kwamba ni " kuwakataa / kuwakanusha wale 
walomkufuru Allah." Kauli hizi mbili zina maana moja, 
ambayo ni: Kuwakanusha / kuwapinga mushrikin na 
kuwa na bara'ah dhidi yao. 


27 Majmu’ al-Fatawa, Juz. 6, uk. 203. 


28 


Shaykhul-lslam ibn Taymiyyah (Rahimahullah) 
anasema, "Asl ad-Din ni Kupenda kwa ajili ya Allah, 
kuwa na chuki kwa ajili ya Allah, kushikamana / 
kushirikiana kwa ajili ya Allah, kuonyesha uadui 
(bughdha) kwa ajili ya Allah, na kumwabudu Allah 
pekee."28 

Kwa hiyo, kwa mujibu wa maneno hayo hapo juu 
tunasema: akija mtu ana mambo matatu yaliyomo 
katika asl ad-Din, na hakuja na jambo la nne, kwa 
mfano, amepungukiwa kuabudu miungu wengine 
pamoja na Allah (ta'ala), au hana bara'ah dhidi ya wale 
wenye kumshirikisha Yeye (subhanahu), Je, Uislam 
wake unakubalika? Jibu: Hapana. 

Basi anaitwaje? Anaitwa mushrik kafir. Na hili ni 
katika asl ad-Din ambapo hakuna yeyote anayepewa 
'Udhr [katika hilo] anapofikia umri wa taklif (yaani 
anawajibika kishari'ah), hata kama alikuwa Jahil; iwe 
kwamba Ujumbe ulimfikia yeye au la [haukumfikia], 
au kwa maneno mengine: iwe alijiwa/kufikiwa na 
Mtume au la. 

Imam wa Wanachuoni wa tafsir, Ibn Jarir at-Tabari 
(Rahimahullah), anasema baada ya kuzungumzia 
suala la asl ad-Din, "Hakuna 'Udhr wa Jahl (ujinga) 
kwa yeyote alofikia umri wa taklif, awe ni katika wale 
walojiwa (kufikiwa) na Mtume au katika ambao 
hawakujiwa, ama amewaona wengine wasokuwa yeye 
au hakumwona yeyote yule."29 


28 Minhaj as-Sunnah an-Nabawiyyah, Juz. 5, uk. 255. 

29 At-Tabsirfi Ma'alam ad-Din, uk. 126. 


29 



"...hakumwona yeyote yule," maana yake, hakumwona 
mtu yeyote isipokuwa yeye mwenyewe tu, mfano mtu 
anayeishi katika kisiwa cha mbali na hakumwona mtu 
yeyote mwingine. 

Tunasema: Akija Mtume (Mjumbe/Nabii), basi 
kumwamini yeye pamoja na alokuja nayo, jambo hili 
linaingia katika asl ad-Din. Mathalan, Kumwamini 
Muhammad (Swallallahu 'Alayhi wa sallam), tangu 
alipotumilizwa mpaka sasa, na yote alokuja nayo kwa 
ujumla wake, yanaingia katika asl ad-Din. Kwa sababu 
asl ad-Din ni Shahadah mbili. 

Shaykhul-lslam ibn Taymiyyah (Rahimahullah) 
anasema, "Asl ad-Din ni Shahadah / kukiri kuwa 
Hakuna anayestahiki kuabudiwa ila Allah na 
Shahadah kuwa Muhammad ni Mja na ni Mjumbe 
wake."30 

Naam, [sasa tumeshajua hilo], nini maana ya 
"Kuthibitisha (kukiri) Iman juu ya Allah?" 

Maana yake: Kuamini Uwepo Wake (ta'ala), kwamba 
ana sifa zilizotimilifu zisizo na mapungufu wala 
kasoro, na kwamba Yeye (subhanahu) ni mpweke 
katika uumbaji na amri. 

Allah (ta'ala) anasema, "Fahamuni! Uumbaji na Amri 
ni Vyake."31 

Amri kutoka kwake yaweza kuwa ni kawni (yenye kuenea), 
ambapo Yeye (subhanahu) hukiambia kitu "Kun" (kuwa) na 
kikawa. Na yaweza kuwa ni shar'i, ambapo ni pweke na 
maalum kwake (subhanahu wa ta'ala) katika kuhalalisha na 
kuharamisha mambo. 

30 Majmu' al-Fatawa, Juz.1, uk. 10 . 

31 Al-A'raf: 54 


30 



Shaykhul-lslam ibn Taymiyyah (Rahimahullah) 
anasema, "Asl ad-Din ni kuwa hakuna kilicho haramu 
ila kile alichokiharamisha Allah, na kwamba hakuna 
njia / mfumo [wenye kukubalika] isipokuwa ule 
alouidhinisha Allah. Hakika, Allah (subhanahu) 
amewakemea mushrikin katika Surah al-An'am na al- 
A'raf kwa kuharamisha ambavyo Allah 
hakuviharamisha na kuhalalisha mambo ambayo 
Allah hakuyaidhinisha."32 

Kwa kurudia: Ni nini asl ad-Din? Ni kukiri Iman juu ya 
Allah, kumwabudu Yeye (subhanahu) pekee, 
kutoabudu (miungu) wengine, na kuwa na bara'ah 
dhidi ya wale wenye kumshirikisha Yeye (subhanahu). 
Tumeelezea ni nini "Kuthibitisha (kukiri) Iman juu ya 
Allah." 

Ni nini maana ya "Kumwabudu Yeye (subhanahu) 
pekee, kutoabudu vitu / miungu wengine, na kuwa na 
bara’ah (kujitenga/kuwa mbali) dhidi ya wale wenye 
kumshirkisha Yeye (subhanahu)?" 

Maana yake: Tawhid of Allah, kupenda tawhid na 
kuithibitisha, kushikamana (kuwapenda) na watu 
wake, na kukanusha shirk, kujiweka mbali nayo, na 
kuwakanusha watu wake. 

Ibnul-Qayyim (Rahimahullah) anasema, "Tambua, ikiwa 
kheri (wema) ya tawhid na shari (uovu) ya shirk 
haitambuliwi na 'aql (akili) na haijaimarishwa kikweli-kweli, 
basi hakuna hakika ya jambo lolote kuhusishwa katika 
mambo yenye kufahamiwa na 'aql. Hakika, hii ni miongoni 
mwa mambo ya dhahiri na ya wazi mno aloyajenga Allah 
ndani ya akili (fahamu) na utambuzi / hisia za ndani."33 

32 Majmu' al-Fatawa, Juz. 20, uk. 357. 

33 Madarij as-Salikin, Juz. 3, uk. 455. 


31 


"...kushikamana (kuwapenda) na watu wake," hii ni al- 
wala, utii (mapenzi) kwa Waumini. "...na kuwakanusha 
watu wake.," yaani, watu wa shirk. Hii ni al-bara'ah 
dhidi ya mushrikin, na hapa inabainika kuwa al-wala' 
na al-bara'ah inaingia katika asl ad-Din. 

Lakini, hapa kuna jambo [muhimu]. 

Nalo ni kwamba kuna tofauti baina ya kuwa na chuki 
[moyoni] dhidi ya kafirin na kuidhihirisha chuki hiyo. 
La mwanzo - kuwa na chuki [moyoni] - ni katika asl ad- 
Din. Na la pili - kudhihirisha chuki hiyo - ni katika 
wajibat (lazima/faradhi) za Din na si katika asl 
(msingi). 

Shaykh ‘Abdul-Latif ibn ‘Abdir-Rahman Al ash-Shaykh 
(Rahimahullah) anasema, "Suala la kudhihirisha chuki 
linatofautiana na suala la kuwa na chuki [moyoni]. 
Kwani katika suala la mwanzo, kuna 'Udhr kwa mtu 
ambaye ni dhaifu au ana khofu - kutokana na kauli 
yake (ta'ala), "Isipokuwa ukikhofia madhara kutoka 
kwao." Katika suala la pili , hakuna mbadala (yaani 
hakuna 'Udhr/ni lazima), kwa sababu linaingia katika 
kufr bit-taghut; kuna uhusiano wa moja kwa moja kati 
yake na kumpenda Allah na Mjumbe wake ambapo 
muumini hawezi kufanya hivyo bila kuwa na hilo."34 

Asl ad-Din kama tulivyosema: hakuna 'Udhr katika hilo 
kwa yeyote, kwa maana Uislam wa mtu haukubaliwi 
endapo atauacha (msingi huu), na jina la kufr 
haliondolewi juu yake. 


34 Ad-Durar as-Saniyyah, Juz. 8, uk. 259. 


32 


Kwa nini Jahl (ujinga) haikubaliwi katika asl ad-Din 
kwa mwanaume ama mwanamke aliye timamu? 

Kwa sababu imetambuliwa na kukubaliwa na mithaq 
(agano), fitrah (maumbile ya asili), na 'aql. 

Shaykhul-lslam ibn Taymiyyah (Rahimahullah) 
amesema, "Asl ad-Din ni kumwabudu Allah [pekee], 
ambayo msingi wake ni mapenzi na kurejea kwa Allah 
na kuwapa mgongo wengine. Hii ni fitrah aliyoumbiwa 
nayo mwanadamu."35 

lbnul-Qayyim (Rahimahullah) anasema, "Itasemwaje 
kuwa 'aql iliyo sawa ikiwa haiwezi kutambua ubaya 
wa shirk yenyewe na madhara yake? Utambuzi wa 
madhara / ubaya wake uko wazi, hufahamiwa kwa 
maumbile tu ya 'aql, na Mitume walizijulisha nyumati 
zao yaliyokuwa katika fahamu zao na hisia zao juu ya 
uovu wake."36 

Tangu hapa tunafahamu kuwa kusimamisha hujjah 
(dalili) si shart katika asl ad-Din juu ya kumhukumu 
kufr mtu ambaye hana asl ad-Din. Maana yake, 
tunawazingatia wale ambao hawana (hawakuja na) 
asl ad-Din kuwa ni makuffar, iwe ilisimamishwa 
hujjah ama la.. 

Tunasisitiza kuwa hakuna mwenye 'udhr wa Jahl 
katika mambo haya ambayo ni ya asl ad-Din, kwa 
sababu ni ujuzi / elimu inayokuwa katika ufahamu na 
akili ya kila mtu. Hivyo yeyote atakayevunja asl ya din 
yake ni mushrik. Lakini adhabu yake katika dunia hii 
na Aakhirah inategemea hujjah ar-Risaliyyah (dalili ya 
Kiutume) kumfikia yeye. 

35 Majmu' al-Fatawa, Juz. 15, uk. 438. 

36 Madarij as-Salikin, Juz. 1, uk. 253 


33 


AI-'Allamah ibnul-Qayyim (Rahimahullah) anasema, 
"Lakini kuhusu kufr ya Ki-Jahil pasi na kusimamishiwa 
hujjah na pasi na kuwa na uwezo wa kupata 'llm 
(maarifa), basi hili ndilo ambalo Allah ameondoa 
adhabu juu yake mpaka hujjah ya Kiutume 
isimamishwe."37 

Swali : Ni jambo gani hutengua (huvunja/hubatilisha) 
asl ad-Din? 

Jibu : shirk... 

Tulisema maana ya asl ad-Din ni kuthibitisha / kukiri 
Iman juu ya Allah, kumwabudu Yeye (subhanahu) 
pekee, kutoabudu miungu wengine, na kuwa na 
bara'ah dhidi ya wale wenye kumshirikisha Yeye 
(subhanahu); kwa hivyo: Kummshirikisha Allah 
kunatengua na kuvunja asl ad-Din. 

Maana ya Ki-Shari'ah ya Shirk: Ni kumfanyia Allah 
(ta'ala) washirika au waungu walio sawa naye katika 
Rububiyyah (Malezi Yake), Uluhiyyah (Uungu), au 
katika Asmaa' was-Swifat (majina yake na sifa zake). 

Mfano wa shirk katika Rububiyyah: Ni kumfanyia Allah 
muumba, mpaji, mwendeshaji, kiongozi (mtawala), au 
mtunga Sharia. 

Mfano wa shirk katika Uluhiyyah: Ni kumsujudia, du a 
(kumuomba), kuweka nadhiri / kuapa, kutoa au 
kuchinja kwa ajili ya asiye kuwa Allah. 

Mfano wa shirk katika Asmaa was-Swifat: Ni kuyakanusha 
Majina na Sifa tukufu za Allah, mathalani kukanusha 
kwamba Allah si Mjuzi (hana 'llm), hasikii, haoni, au 
kummithilisha Yeye (subhanahu wa ta'ala) na viumbe vyake. 

37 Tarig al-Hijratayn, uk. 414. 


34 


Yote haya ni shirk ambayo hakuna apewaye 'Udhr 
katika hilo akiwa ni Jahil mushrik kutokana na 
kwamba jambo hili linavunja asl ad-Din. Allah 
(subhanahu wa ta'ala) ndani ya Quran tukufu 
amewahukumu ukafiri wafuasi na wafuasi-vipofu 
[katika shirk]. Amewahukumu ukafiri watu wa kitabu 
wasio na 'llm (wasojua kitu, ni Majahil) licha ya Jahl 
(ujinga) yao, na aliwahukumu Waarabu majahil 
mushrikin kuwa ni Makuffar kabla ya kuja Mtume 
(Swallallahu ‘Alayhi wa Sallam). 

AI-'Allamah ibnul-Qayyim (Rahimahullah) anasema, 
"Yeyote alokufa kama (yaani akiwa) mushrik basi 
yuko motoni, hata kama hilo lilikuwa kabla ya misheni 
[ya Mtume], kwa sababu mushrikin waliwajuza 
Hanifiyyah kuhusu dini ya Ibrahim, na walifanya na 
wakaibadilisha kwa shirk. Hawakuwa na idhni ya 
kufanya hivyo kutoka kwa Allah, na uovu wake na 
hatari yake imekuwa ikifahamika vyema kwa Anbiyaa' 
wote, tangu wa mwanzo mpaka wa mwisho. Khabari 
za adhabu ya Allah kwa watu wake zimeenea na 
zimekuwa zikizungumzwa baina ya Ummah tofauti- 
tofauti, karne baada ya karne, ili kwamba hujjah ya 
Allah isimame juu ya mushrikin katika kila zama 
(wakati). Na hata ingalikuwa kwamba alichokiamrisha 
kwa Waja wake katika tawhid Rububiyyah 
inayowajibisha tawhid ilaahiyyah, na kwamba 
haiwezekani katika fitrah na ‘aql ya kila mtu kuwa na 
kitu cha kuabudu pamoja na Yeye [ingalitosha], 
japokuwa Yeye (subhanahu) haadhibu kutokana na 
fitrah pekee iliyowekwa. Hata hivyo, wito wa Anbiyaa' 
katika tawhid unafahamika kwa watu katika ardh 
(duniani), na mushrik anastahiki adhabu kutokana na 
kukanusha wito wa Anbiyaa'. Na Allah ndiye Mjuzi 
zaidi."38 

38 Al-Huda, Juz. 3 , uk. 685 


35 



Lakini kuhusu wajinga mushrikin baada ya 
kutumilizwa Mtume (Swallallahu ‘Alayhi wa Sallam), 
kuanzia wale walojinasibisha na Uislam na wengine, 
basi hali ni mbaya zaidi. Kwa sababu ujinga wao 
mkubwa unatokana na kule kuupa mgongo ujumbe 
wake (Swallallahu 'Alayhi wa Sallam) na kupa 
mgongo (kupuuza, kukanusha) ni kufr, je, itakuwaje 
akija na shirkl? 

Ash-Shawkani (Rahimahullah) anasema, mwenye 
kuingia katika shirk kwa ujinga hasamehewi (hapewi 
'Udhr) kwa sababu hujjah imeshasimamishwa kwa 
viumbe wote kwa ujio wa Muhammad (Swallallahu 
‘Alayhi wa Sallam). Kwa hivyo, yeyote ambaye ni Jahil 
(mjinga), kwa hakika, imetokana naye kwa sababu 
amekipa mgongo Kitabu na Sunnah, kama ambavyo 
imeelezwa kote kwa uwazi; Mathalani alivyosema 
Allah (Subhanahu) ndani ya Quran, "Na 
tumekuteremshia kitabu hiki kinachobainisha kila kitu, 
na ni uwongofu, na rehema, na bishara kwa Waislam." 
(An-Nahl : 89). Hali kadhalika kwenye Sunnah: Abu 
Dharr (Radhiyallahu 'Anhu) amesema, "Muhammad 
(Swallallahu 'Alayhi wa Sallam) ametuacha sisi katika 
hali ifuatayo ambayo hapakuwa na ndege afunguaye 
mbawa zake angani isipokuwa tayari alishatupatia 
'llm juu yake" au kama alivyosema (Radhiyallahu 
'Anhu). Kwa hiyo aliye mjinga (Jahil) ni kutokana na 
kukengeuka kwake, na hana 'Udhr yeyote mwenye 
kukengeuka (kupa mgongo)."39 


39 Al-Fath ar-Rabbani, Ju. 1, uk. 146. 


36 


Dalili juu ya kutosihi udhr wa Jahl katika mambo ya 
shirk na yenye kubatilisha asl ad-Din. 

Miongoni mwa adillah hizo ni kauli Yake (ta'ala), 
"Ameliongoza kundi moja na kundi jingine upotevu 
umelazimika juu yao; kwa hakika waliwafanya 
mashetani kuwa marafiki (wao) badala ya Mwenyezi 
Mungu, na wanadhani ya kuwa wao wameongoka." 40 

At-Tabari (Rahimahullah) anasema, Yeye (ta'ala dhikrahu) 
anasema, "Kundi la walostahiki [kuwa katika] upotofu 
wamepotezwa na njia ya Allah na wamezuiliwa kuifuata njia 
iliyonyooka kwa sababu wamewachukua / fanya shayatin 
kuwa ndio marafiki wao na nusura yao badala ya Allah, hali 
ni wajinga hawajui kosa walilolifanya. Badala yake, 
walifanya hivyo wakidhani kuwa wako katika uongofu na 
Haqq, na (wakidhani) kwamba njia waloifuata ndiyo sahihi." 

Hii ni katika adillah (dalili) za wazi kabisa zinazothibitisha 
makosa ya mtu anayedai kuwa Allah hamwadhibu mtu 
kutokana na dhambi au kuamini katika upotevu isipokuwa 
na mpaka baada ya kufahamu kuwa jambo hilo ni baya 
(ovu), kisha akafanya jambo hilo kwa kibri tu kwa Rabb 
wake. Kama ndivyo, basi kusingalikuwa na tofauti baina ya 
kundi potofu lililopotea na kudhani kuwa liko katika 
uongofu, na kundi la uongofu. Kwa hakika, Allah ameweka 
tofauti baina yao katika nembo zao na sheria zao katika 
Ayah hii.41 

Kadhalika, miongoni mwa dalili kwamba hakuna 'Udhr kwa 
Jahil katika suala la shirk ni kauli yake (ta'ala), "Sema, "Je 
Tuwaambieni wale wenye hasara zaidi kuhusiana na vitendo 
vyao? Ni ambao bidii yao imepotea bure katika maisha ya 
dunia, nao wanafikiri kwamba wanazifanya ('amal zao) 
vema sana.'"42 

40 Al-A'raf: 30. 

41 Tafsir at-Tabari, Juz. 12, uk. 388. 

42 Al-Kahf: 103-104 


37 


At-Tabari (Rahimahullah) anasema, "Hii ni katika adillah 
kubwa sana inayobainisha makosa ya madai ya yule 
asemaye kwamba hakuna awezaye kumkufuru Allah 
isipokuwa akikusudia kufr baada ya kuwa na 'llm ya Upweke 
wake. Allah (ta'ala dhikrahu) amesema kuhusu wao katika 
Ayah hii kwamba ni wale waliogandamana na dunia hii lakini 
walipotea, hali wakiamini walikuwa wakitenda kheri kwa 
matendo yao. Anasema kuwa ni wale waliozikufuru Ayat za 
Rabb wao , na kama [ulikuwa sahihi] usemi wa wale 
wanaodai kuwa hakuna anayemkufuru Allah isipokuwa 
anapokuwa na utambuzi (ufahamu), hapa itawadhihirikia 
watu ambao Allah ametujulisha juu yao na akasema kuwa 
walidhani kuwa wanafanya 'Amal nzuri, kwamba kwa hakika 
walikuwa wanafanya vitendo vyema na wangelilipwa kwayo. 
Lakini, kauli [iliyo sahihi] inakinzana na wanachokisema, na 
'Azza wa Jall ametufahamisha sisi kuhusu wao kwamba 
kwa Allaah walikuwa kuffar na kwamba vitendo vyao 
vilipotea bure. 43 

Tunapomhukumu mtu binafsi kufr na shirk, hili 
linahusisha nini? 

Tunapomhukumuia mtu kufr na shirk, japokuwa alikuwa ni 
Jahil, inahusisha: kukata mahusuiano na mafungamano ya 
iman baina yetu na yeye mpaka atubie kwa Allah (ta'ala); 
hatumuoi ama kutuoa wala hatuli kichinjwa chake; 
hatumuombei msamaha kwa Allah akifa katika hali hiyo; 
hahusishwi / hapewi Haqq ambazo Allah ameziwajibisha 
kwa Muslimin; na hukmu zingine mbalimbali. 

Kuhusu adhabu yake katika Dunya na Aakhirah, basi hili 
linategemeana na kufikiwa na hujjah ya Mtume. Hili ndilo 
lililosahihi kwa mujibu wa qawl za 'ulamaa, na dalili yake ni 
qawl Yake (ta'ala), "Wala sisi hatuadhibu mpaka tupeleke 
Mtume."44 


43 Tafsir at-Tabari, Juz. 18, uk. 128 

44 Al-lsra: 15 


38 


Tunatilia mkazo kuwa yeyote atayeanguka katika 
shirk katika Ummah huu pia ni mushrik kafir, hata 
kama atadai Uislam na akatamka shahadatayn. 

Allah (ta'ala) anasema, "Na kwa yakini yamefunuliwa 
kwako na kwa waliokuwa kabla yako, kwamba 
ukimshirikisha Allah [na chochote], a'mal zako 
zitaanguka, na lazima utakuwa miongoni mwa wenye 
kukhasirika."45 

Naye (ta'ala) anasema baada ya kuwataja Mitume 
wake ('Alayhim as-salam), "Hiyo ni hidaaya ya Allah, 
humhidi amtakaye katika waja wake. Na lau 
wangelimshirikisha yangeliwaharibikia waliyokuwa 
wakiyatenda."46 

Ayat hizi ni katika uthibitisho madhubuti kwamba 
Uislam unavunjwa na unabatilishwa na shirk, na 
kwamba yeyote katika ummah huu atakayefanya shirk, 
basi yeye ni kafir, hata kama ametamka shahadatayn 
au ametekeleza baadhi ya 'lbaadah zingine za Kiislam. 

Tunahitimisha kwa mambo mawili: 

Jambo la Kwanza ni: Mtu akisimamisha asl ad-Din, 
akamwabudu Allah, asimshirikishe Yeye, na 
akamwamini Mtume wake (Swallallahu ‘Alayhi wa 
Sallam), lakini anajahl katika neno "asl ad-Din." 

Yaani, ukimuuliza ni nini asl ad-Din, anapata 
kigugumizi au hajibu. Hilo halimdhuru yeye kutokana 
na kwamba ameshasimamisha asl ad-Din, kama 
ambavyo haimdhuru yeye ikiwa hafahamu msamiati 
wa maswala na mambo haya [mengine]. 

45 Az-Zumar: 65. 

46 Al-An'am: 88. 


39 


Dalili ya haya tuliyoyasema inatoka katika Swahihayn 
(Bukhari na Muslim) - kwa lafdh ya al-Bukhari - kutoka 
kwa Mu'adh ibn Jabal (Radhiyallahu 'Anhu) kwamba 
amesema, nilipokuwa nimepanda punda pamoja na 
Mtume (Swallallahu 'Alayhi wa sallam), alinambia 
(kwa kurudia) mara tatu, "Ewe Mu'adh!" Niliitika kila 
mara, "Niko hapa na kwa ajili yako." Kisha akanambia, 
"Je, wafahamu haqq ya Allah juu ya Wenye 
kumwabudu (waja wake) Yeye?" Nikamjibu, "Hapana." 
Akasema, "Haqq ya Allah juu ya waja wake ni kwamba 
wamwabudu Yeye pasipo kumshirikisha na 
chochote." 

Hivyo, kauli ya Mu'adh (Radhiyallahu 'Anhu) kwamba 
alikuwa hafahamu haqq ya Allah juu ya waja wake 
haikumfanya yeye kuanguka katika kufr au shirk, kwa 
sababu aliisimamisha haqq hiyo ingawa hakujua 
msamiati wa Kishari'ah unaoashiria maana hiyo. 

Jambo la Pili: Moja ya mambo tuloyataja kuwa ni 
katika asl ad-Din laweza lisijulikane kwa Tullaab al-'llm 
kama ni asl ad-Din, nalo ni suala la chuki dhidi ya 
mushrikin na kuwa na al-Walaa' (mapenzi) na 
Waumini. 

Matokeo yake, anachukulia kuwa jambo hilo ni katika 
wajibat wa Din na si katika asl yake, au kutosema 
chochote. Hili halivunji asl ad-Din madamu ana 
bara'ah dhidi ya mushrikin na mapenzi kwa Waumini. 

Shaykh Sulayman ibn 'Abdillah (Rahimahullah) 
anasema, Yatosha kwa Muislam kujua kwamba Allah 
amemtwika yeye jukumu kuwafanya mushrikin ni 
maadui wake na kutowafanya wao ni maarafiki, na 
Allah amewajibisha kuwapenda Waumini na 
kuwafanya marafiki. Jambo hili amelifanya ni Shart ya 
Iman, kama alivyoikataa Iman ya yeyote mwenye 


40 


kuonyesha mapenzi kwa "mtu yeyote mwenye 
kumpinga Allah na Mtume wake, hata kama ni wazazi 
wao, watoto wao, ndugu (jamaa zao), watu wa kabila 
lao." Hilo likiwa ni sehemu ya maana ya 'laa ilaaha 
illaa Allah' au moja ya kipengele (hitaji) chake, Allah 
hajatukalifisha kutazama katika hilo. Ametukalifisha 
tu sisi kujua kwamba lililotajwa hapo juu ni Wajib na ni 
Faradh, na amelazimisha kulifanyia kazi. Hili ni fardh 
na muhimu, bila shaka. Na mwenye kuchukulia hilo 
kuwa ni sehemu katika maana yake ama kipengele 
muhimu, hilo ni sawa na ni faida ya ziada. Lakini 
asochukulia hivyo, hakalifishwi kufanya hivyo, hasa 
wakati wa malumbano na hoja, yanayopelekea 
kwenye mambo ya ajabu, ikiwa ni pamoja na 
kukhitalifiana na kufarakana baina ya Waumini - wale 
waloshikilia wajibat wa Iman, wamepigana jihad kwa 
ajili ya Allah, wamewafanya mushrikin kuwa ni maadui, 
na wamewafanya Muslimin kuwa ni marafiki wao. 47 


47 Ad-Durar as-Saniyyah, Juz. 8, uk. 166. 


41 



Sura 3 


Takfir al-Mushrikin 

Katika sura hii, In Shaa Allah (ta'ala), tutaanza 
kuzungumza kuhusu takfir al-mushrikin. 
Tutazungumzia mambo mawili: 

Jambo la kwanza: Tutajibu swali: "Ni ipi nafasi ya 
takfir katika Din?" 

Jambo la pili: Tutataja 'illah, manat, au sabab (sababu) 
za kumkufurisha mutawaqqif wa takfir al-mushrikin. 

Kabla hatujaingia kuzielezea sababu hizi, tunapenda 
kwanza kutaja aqwal za Ahl Al-'llm kuhusu kufr ya yule 
asomkufurisha kafir... 

Abul-Hasan al-Malati ash-Shafi'i (Rahimahullah) 
anasema, "Watu wa Qiblah kwa ujumla wao 
wamekubali, pasi na kukhitalifiana baina yao, kwamba 
yeyote mwenye kutiliashaka [kufr ya] kafir, basi ni 
kafir."48 

Qadhi 'lyadh (Rahimahullah) anasema, 
"Tunamkufurisha asiyemkufurisha yeyote mwenye 
kufuata njia nyingine badala ya njia ya Muslimin, au 
kutoguswa nao, au kutilia shaka [kufr yao], au 
akaridhia njia (mfumo) yao, hata kama anadai Uislam 
na Iman ndani yake na anaamini upotofu wa kila njia 
nyinginezo - kwani kwa kudhihirisha yanayokinzana 
nayo (yaani kuacha kuwakufurisha) anakuwa kafir."49 

48 Tanbih war-Radd 'ala Ahlil-Ahwa wal-Bida', uk. 40. 

49 Ash-Shifa bi-Ta'rif Huquq al-Mustafa, Juz. 2, uk. 286. 


42 


An-Nawawi (Rahimahullah) anasema, "Yeyote 
asiyewakufurisha wale wenye kufuata njia isiyokuwa 
ya Uislam, kama Wakristo, au akatilia shaka 
kuwakufurisha wao, au akaridhia (akakubali) njia yao, 
basi yeye ni kafir."50 

Al-Hajjawi (Rahimahullah) amesema wazi kabisa 
kwamba yeyote "asiyewakufurisha wale wenye 
kufuata njia isiyokuwa ya Uislam, kama vile wakristo, 
au akatilia shaka kufr yao, au akaridhia njia 
(mfumo/dini) yao... basi ni kafir."51 

Al-Buhuti (Rahimahullah) amesema vile vile takfir ya 
yeyote "asiyewakufurisha wenye kufuata njia 
isiyokuwa ya Uislam, kama vile Ahl al-Kitab, au akatilia 
shaka kufr yao, au akaridhia njia yao."52 

Na Shaykh al-Mujaddid Muhammad ibn 'Abdil-Wahhab 
(Rahimahullah) anasema, "Yeyote asowakufurisha 
mushrikin, au akatilia shaka kufr yao, ama akaridhia 
mwenendo (njia/mfumo) wao amekufuru kwa ijma' 
(maafikiano)."53 

Sasa tunasonga mbele, kuelezea suala la kwanza 
ambalo ni kujibu swali : "Ni ipi nafasi ya takfir katika 
Din?" 

Jibu ni kwamba takfir ni hukm halisi ya kishari ah. Haingii 
katika 'aql (akili) wala haingii katika suala hili (asl ad-Din) na 
maana ya asl ad-Din tumekwisha ielezea hapo kabla katika 
Sura ya mwisho. Kwa hiyo, takfir al-mushrikin ni katika 
wajibat wa Din na si katika asl ad-Din. 

50 Rawdah at-Talibin, Juz. 10, uk. 70. 

51 AI-lqna',Juz. 4, uk. 298. 

52 Sharh Muntaha al-lradat, Juz. 3, uk. 39 

53 Ad-Durar as-Saniyyah, Juz. 10, uk. 91. 


43 


Hivyo, tofauti ni ipi? 

Tofauti ni kuwa lililo katika asl ad-Din, basi hakuna 
'Udhr bi Jahl na si shart kumsimamishia hujjah yeyote 
mwenye kuuacha au kuacha sehemu yake. 

Lakini takfir, hii ni hukm shar'i na kuna 'Udhr bi Jahl na 
ta'wil katika hilo. 

Kadhalika, takfir haiko sampuli (daraja) moja, bali 
kuna daraja tofauti-tofauti. Hivyo miongoni mwa takfir 
ni ile ambayo ni muhimu kujulikana katika Din, 
mathalani takfir ya yeyote ambaye Allah amemfanyia 
takfir hasa ndani ya kitabu chake, mfano Iblis; Fir'awn; 
na yeyote mwenye kufuata njia isiyo ya Uislam 
mathalani Wakristo; Mayahudi; na Waabudu 
Masanamu. Na yaliyo chini ya hayo katika yale yenye 
khitilafu juu ya takfir ya mwenye kufanya, kama vile 
kuacha swalah na mfano wake. Kwa kuongezea 
katika hilo, baina yao kuna ngazi mbalimbali, ambazo 
punde tu tutazijadili katika Sura ijayo, kwa idhn ya 
Allah (ta'ala). 

Hivyo tunasema: Kwa hakika, takfir ni katika wajibat 
wa Din, ni hukm shar'i, haina chanzo isipokuwa kutoka 
katika adillah za kishari'ah, na ‘aql haina nafasi katika 
hilo. Hili ndilo lililofuatwa na kuthibitishwa na Ahl al- 
'llm na limeshikiliwa katika suala hili. Na 
tutakuhudhurishia baadhi ya aqwal zao. 

Qadhi ‘lyadh (Rahimahullah) anasema, "Kichwa cha 
Habari: Sura inayobainisha kauli zinazozingatiwa 
kuwa ni Kufr, kuna khitilafu kwamba ni kufr au la, na 
zisizo Kufr. Fahamu, kwamba upambanuzi wa Sura hii 
na upambanuzi juu ya utata wake unatoka katika 
Shari'ah, 'aql haina nafasi katika hilo."54 

54 Ash-Shifa bi-Ta'rif Huquq al-Mustafa, Juz. 2, uk. 282. 


44 


Shaykhul-lslam ibn Taymiyyah (Rahimahullah) 
anasema, "Takfir ni hukm shar'i inayofanya mali ya 
mtu ni ruhusa kuichukua, ruhusa kuimwaga damu 
yake, na kumtia mtu motoni. Hivyo inachukuliwa 
kama zinavyochukuliwa hukm zingine za 
kishari'ah."55 

Naye (Rahimahullah) anasema, "Kwa hakika, kufr na 
fisq ni hukumu za kishari'ah; si kama yale mambo 
yanayotambulika kiakaili (‘aql). Kafir ni yeyote ambaye 
Allah na Mtume wake wamesema ni kafir, na fasiq ni 
yeyote ambaye Allah na Mtume wake wamesema ni 
fasiq, kama ambavyo Muumini na Muislam ni yeyote 
ambaye Allah na Mtume wake wamesema ni muumini 
na muislam..."mpaka aliposema, "Hivyo jambo hili, 
lote, husimamishwa kishari'ah."56 

Pia (Rahimahullah) amesema, "Iman na kufr ni katika 
zile hukm ambazo husimamishwa na Risala (Ujumbe), 
na ni kwa dalili za kishari'ah zenye kupambanua baina 
ya muumini na kafir, si dalili za kiakili."57 

AI-'Allamah ibnul-Qayyim (Rahimahullah) anasema, 
"Kukufurisha ni haqq ya Allah kisha rasuluhu (Mtume 
wake)... kunakosimamishwa na maandiko si kauli ya 
fulani... yeyote ambaye Rabb al-'Aalamin na ‘abduhu 
(mja wake)... wamesema (wamemuashiria) kuwa ni 
kafir, basi ana kufran."58 


55 Bughyah al-Murtad, uk. 345. 

56 Minhaj as-Sunnah an-Nabawiyyah, Juz. 5, uk. 92. 

57 Majmu' al-Fatawa, Juz. 3, uk. 328. 

58 Al-Kafiyyah ash-Shafiyyah, uk. 858. 


45 



Ibn Wazir as-San'ani (Rahimahullah) anasema, "Dalili 
za kufr na fisq hazichukuliwi isipokuwa kwa 
maandiko ya wazi yaloteremshwa, na hakuna khitilafu 
katika hilo.”59 

Kwa kuzingatia hilo, tunasema: Yule ambaye hafahamu 
hukm ya kishari ah kuhusu mmoja wa kuffar au mushrikin, 
au moja ya makundi yao, huyo hukm yake si kama ya 
mwenye kufanya shirk, kwa sababu lililo shirk huvunja asl 
ad-Din, kama tulivyosema katika Sura ilopita. Badala yake, 
hukm yake ni kama hukm ya yeyote yule asojua baadhi ya 
hukm za kishari ah au baadhi ya faraa'idh za Kiislam. Kwa 
hiyo yeyote alofikiwa na hujjah ya Risalah (Ujumbe) 
ikasimamishwa dhidi yake, katika hilo anakufuru, lakini 
yeyote ambaye hujjah ya Risalah haikumfikia, hawi kafir. 
Hili ni kinyume na kutojua tawhid, ambayo ni asl ad-Din, 
kwani hakika, yeye ni kafir kwa kufr ya Jahl. 

Hili ndilo linalofuatwa na kushikiliwa na Ahl al-'llm kuhusu 
tofauti baina ya kutofahamu asl ad-Din na kutofahamu 
wajibu wa kishari'iah. 

Imam Muhammad ibn Nasr al-Marwazi amesimulia kutoka 
kwa kundi la watu wa hadith kwamba wamesema, ni dhahiri 
(wazi) kwamba kumjua Allah ni iman na kutomjua Yeye ni 
kufr. Hivyo hivyo, kutimiza (mambo ya faradhi) wajibu ni 
iman lakini kutoyajua mambo hayo kabla hayajateremshwa 
si kufr... 

Atakayekanusha na kukataa mambo haya ya wajibat basi 
ameikufuru Risalah iliyoteremshwa na Allah. Lakini 
muislam ambaye hajui maandiko yaloteremshwa na Allah 
hazingatiwi kuwa ni kafir, na kutomjua Allah, kwa vyovyote 
iwavyo, ni kufr iwe kabla ama baada ya khabar 
(kuteremshwa maandiko). 60 


59 AI-'Awasim min al-Qawasim, Juz. 4, uk. 179. 

60 Ta'dhim Qadar as-Salah, Juz. 2, uk. 520 


46 



Kwa kuzingatia namna usimamishaji hujjah 
unavyofanyika na jinsi sharti hiyo inavyotimizwa kabla, 
takfir inatofautiana kutegemea aidha jambo ni la wazi 
na dhahiri ama ni la kufichika na ni tata. Hivyo hujjah 
huweza kusimamishwa kwa mutawaqqif kutokana na 
takfir wakati ambapo kulikuwa na 'ilm, ili jambo 
liachwe kwa ajili ya kupuuza na liwe halikufanywa si 
kwa sababu ya Jahl , na pasiwe na 'udhr isipokuwa 
kama alikuwa ni mgeni katika Uislam au alikuliwa 
shamba (kijijini sana). Kwa upande mwingine, hakika 
kusimamisha hujjah kwaweza kuwa ni kuelezea 
andiko la kishari'ah linaloonyesha kufr ya mwenye 
kufanya au kusema hivi ama vile, na kufikiwa tu na 
Quran kwa ujumla haitoshi. Kwani hakika, wakati 
mwingine kusimamisha hujjah ni kwa kuelezea dalili 
pamoja na kuondoa shubuhat na kujibu dalili za 
mpinzani. 

Kutakuwa na ufafanuzi zaidi juu ya suala hili wakati 
wa kuzungumzia daraja mbalimbali za wale 
wasofanya takfir. 

Kuna dalili kadhaa za kuonyesha tofauti baina ya Jahl 
katika mambo ya kishari'ah na Jahl katika asl ad-Din, 
au kuchukulia kwamba takfir al-mushrikin ni katika 
mambo ya kishari'ah na si katika asl ad-Din, miongoni 
mwazo ni: 

Hakika, Mitume wote (‘Alayhim as-salam) walianza 
kwa kuwaita watu wamwabudu Allah pekee bila 
kumshirikisha. Na ikiwa Jahl katika hukm ya takfir 
ilikuwa ni kufr kusingelikuwa na muda wa kuchelewa 
kubainisha asl ad-Din. 

Kadhalika, miongoni mwa dalili za utofauti huu 
kwamba takfir ni katika wajibat wa Din na si katika asl 
ad-Din ni yale yalothibitishwa kutoka kwa Sahabah 


47 



(Radhiyallahu 'Anhum) kuhusu kuacha kuwafanyia 
takfir watu waloanguka katika riddah na kuwaita 
Muslimin. Pindi Ayat zilipoteremshwa zikibainisha 
kufr ya watu hao, (Sahabah) hawakuambiwa watubie 
kutokana na tawaqquf (kutowakufurisha). Kinyume 
chake imethibiti kwamba mmoja wa Sahabah 
alianguka katika shirk kwa ujinga (kutojua), licha ya 
hivyo, Sahabah walimkufurisha, na Mtume 
(Swallallahu 'Alayhi wa sallam) alimuamrisha 
kuufanya upya Uislam wake (yaani asilimu / apige 
shahadah upya). Hili linathibitisha tofauti baina ya 
kuanguka katika shirk kutokana na Jahl na kutojua 
mambo ya kishari'ah na hukm. 

Kutoka kwa Ibn 'Abbas (Radhiyallahu 'Anhuma), kwamba 
amesema, baadhi ya watu wa Makkah walisilimu lakini 
walikuwa wakificha Uislam wao. Basi mushrikin 
wakawachukua wao kwenda vitani siku ya Badr. Baadhi yao 
walijeruhiwa na wengine waliuliwa. Muslimun wakasema, 
"Jamaa zetu hawa walikuwa ni Muslimin na walilazimishwa 
[kutoka kuja kupigana dhidi yetuj, hviyo waombeeni 
msamaha (maghfirah)." Kisha ikateremka Ayah, 

"Hakika, Malaika watawaambia wale ambao wamewafisha 
nao wamejidhulumu nafsi zao, 'Mlikuwa vipi?' Watasema, 
'Tulikuwa tunaonewa.' Malaika watawaambia, 'Kwani ardh 
ya Allah haikuwa na wasaa wa kuhamia humo?' Basi hao 
makaazi yao ni Jahannam, nayo ni marejeo mabaya kabisa." 
(An-Nisaa': 97). 

Kwa hiyo Ujumbe wa Ayah hii ulitumwa kwa Muslimin 
walioaki na kwamba hawana 'udhr. Kisha wakaondoka, 
lakini mushrikin waliwafuata wao na wakawakamata na 
wakawaburuza katika fitnah. Kwa hiyo Ayah hii: "Na katika 
watu wapo wasemao, 'tumemwamini Allah...,"' (Baqarah : 8) 
iliteremshwa. 61 

61 Imesimuliwa na at-Tabari katika tafsir yake (Juz. 9, 
uk. 102) ikiwa na sanad sahih. 


48 


Shaykh 'Abdullah ibn Muhammad ibn 'Abdil-Wahhab 
(Rahimahumullah) anasema, "Hivyo Allah aliteremsha 
ayah hii na akabainisha hukm ya mushrikin hao na 
kwamba walikuwa ni katika watu wa motoni japokuwa 
walitangaza Uislam."62 

Na kutoka kwa Sa'd ibn Abi Waqqas (Radhiyallahu 
'Anhu) amesimulia kuwa, "Tulikuwa tunazungumzia 
jambo fulani, nami nilikuwa nimetoka katika jahiliyyah 
si muda mrefu, basi nikaapa kwa al-Lat na al-'Uzza, 
maswahabah wa Mjumbe wa Allah wakanambia: 
"Umesema jambo baya liliyoje! Nenda kwa Mjumbe 
wa Allah na umueleze, kwani tunadhani umefanya 
kufr." Hivyo, nikamwendea na nikamwambia, naye 
akanambia: "Sema laa ilaaha illaa Allah wahdahu laa 
sharika lah (Hapana mwenye haqq ya kuabudiwa ila 
Allah pekee pasi na mshirika) mara tatu, na jilinde kwa 
Allah dhidi ya Shaytan mara tatu, na tema mate 
makavu kushoto kwako mara tatu, na usiseme hivyo 
tena."63 

Ibnul-Wazir as-San'ani (Rahimahullah) ameielezea 
hadith hii na kusema, "Hii no amri ya [mtu] kuufanya 
upya Uislam (wake)."64 

Ibnul-'Arabi al-Maliki (Rahimahullah) anasema, "Kwa 
hiyo, atayeapa kwa al-Lat na al-'Uzza hali ni Muislam, 
na akagandamana na hilo, yaani, kwa kusifia 
(kutukuza), hakika ni kafir."65 

62 Ad-Durar as-Saniyyah, Juz. 10, uk. 241. 

63 Imesimuliwa na an-Nasai kwa jayyid sanad. 

64 Ithar al-Haqq 'ala al-Khalfa lakh algaq, uk. 380. 

65 'Aridah al-Ahwidhi, Juz. 1, uk. 28. 


49 


Shaykh Sulayman ibn 'Abdillah (Rahimahullah) 
anasema, "Imechukuliwa kutoka kwayo (yaani, hadithi 
ya Sa'd) na kundi la Wanachuoni walosema kuwa 
angeapa kwa asokuwa Allah, [basi] anakufuru na 
kufanya shirk. Wamesema kwa sababu Mtume 
(Swallallahu 'Alayhi wa sallam) alimuamuru yeye 
kufanya upya Uislam wake kwa kusema laa ilaaha 
illaa Allah; angalikuwa hajakufuru, asingaliamrishwa 
kufanya hivyo. Jumhur ya Wanachuoni, kwa upande 
mwingine, wamesema haanguki katika kufr al-Akbar 
inayomtoa mtu katika Millah na badala yake, ni shirk 
ndogo."66 

Hivyo hakusamehewa / hakupewa 'udhr (Radhiyallahu 
'Anhu) kwa kuanguka katika hilo, ingawa katoka 
kwenye jahiliyyah muda si mrefu. 

Kadhalika, miongoni mwa dalili tofautishi kwamba takfir ni 
katika wajibat wa Din na ni hukm shar'i, na si katika asl ad- 
Din ambapo hakuna mwenye kupewa 'udhr, ni yale 
yalosimuliwa kutoka kwa Sahabah (Radhiyallahu 'Anhum) 
katika kutofautiana baina yao kuhusu takfir ya baadhi ya 
murtaddin. Pindi Allah (ta'ala) alipobainisha kufr ya watu 
hao (yaani murtaddin), Allah hakuwaamrisha wale ambao 
hawakuwakufurisha kufanya upya Uislam wao. 

Hakika, Allah (ta'ala) anasema, "Mmekuwaje kuwa makundi 
mawili kwa khabari ya wanafiki, na hali Allah amewageuza 
kwa sababu ya yale waloyachuma? Je, mnataka kumwona 
mwongofu yule ambaye Allah amemhukumu kuwa kapotea? 
Na aliyemhukumu Allah kuwa amekwishapotea wewe 
hutampatia njia. Wanapenda lau kuwa nanyi mngekufuru 
kama walivyokufuru wao ili muwe sawa sawa. Basi 
msiwafanye marafiki miongoni mwao mpaka wahame kwa 
ajili ya Din ya Allah."67 

66 Taysir al-'Aziz al-Hamid, uk. 529 

67 An-Nisa: 88-89. 


50 


Lililo sahihi juu ya sababu ya kuteremshwa kwake ni 
kwamba Mtume (Swallallahu 'Alayhi wa sallam) 
alitoka kwenda [vita ya] Uhud na kisha baadhi ya watu 
ambao mwanzo walikuwa pamoja naye, waliondoka 
na wakarudi nyuma. Maswahabah wa Mtume 
(Swallallahu 'Alayhi wa sallam) waligawanyika katika 
rai mbili kuhusu wao; baadhi wakasema, "Tunatakiwa 
tuwaue," lakini wengine wakasema, "Msiwaue."68 

Na imesimuliwa kwa sanad sahih kutoka kwa 
Mujahid (Rahimahullah) kwamba amesema, baadhi ya 
watu walikuja kutoka Makkah mpaka wakafika 
Madinah. Wakadai ni muhajirun na kisha baada ya 
hapo wakaritadd. Wakamwomba ruhusa Mtume 
(Swallallahu 'Alayhi wa sallam) warudi Makkah na 
wakachukue bidhaa zao kwa ajili ya biashara. 
Waumini wakatofautiana kuhusu wao; baadhi 
wakasema, "Ni munafiqun," na wengine wakasema, 
"Ni waumini." Kisha Allah akaonyesha nifaq yao na 
akaamrisha wapigwe vita.69 

Hakika, imeripotiwa hadithi yenye maana kama hii 
kutoka kwa 'Abdur-Rahman ibn 'Awf na ibn 'Abbas 
(Radhiyallahu 'Anhum). 

Zaidi, imesimuliwa katika sanad Sahih mursal (yaani 
imekatika) kutoka kwa Tabi'in kadhaa, nao ni: 'lkrimah, as- 
Suddi, Qatadah, na Muhammad ibn Ka'b al-Qaradhi 
(Rahimahumullah). 

Imam at-Tabari (Rahimahullah) amesema katika maelezo 
yake kuhusu kauli Yake (ta'ala): "Mmekuwaje kuwa makundi 
mawili kwa khabari ya wanafiki, na hali Allah amewageuza 
kwa sababu ya yale waloyachuma?"... 

68 Muttafaq 'Alayh. 

69 Imesimuliwa na at-Tabari ikiwa na sanad sahih. 


51 


Anasema inamaanisha: Allah aliwarejesha wao katika 
hukm ya watu wa shirk, hapo damu yao ni halali 
kumwagwa na watoto wao kuchukuliwa mateka. 70 

Kwa hakika, Imam at-Tabari ameipa kipaumbele rai 
kwamba sababu ya kuteremshwa Ayah hii kwamba 
ilihusu mtu aliyeritadd katika Uislam. Anasema, baada 
ya kutaja aqwal mbalimbali za Salaf juu ya sababu za 
kuteremshwa kwake, 

Na rai ya mwanzo kati ya hizi ndiyo sahihi. Rai 
inayosema kuwa Ayah hii iliteremshwa kutokana na 
kutofautiana maswahabah wa Mtume wa Allah 
(Swallallahu 'Alayhi wa sallam) kuhusu watu 
walioritadd baada ya Uislam miongoni mwa watu wa 
kutoka Makkah. 71 

Ibn Abi Zamanin (Rahimahullah) anasema, walikuwa 
ni watu miongoni mwa munafiqin walokuwa Madinah 
kisha wakenda Makkah. Kisha wakaondoka Makkah 
kwenda Yamamah kwa ajili ya biashara, kisha 
wakaritadd katika Uislam na wakadhihirisha shirk 
ilokuwa ndani ya nyoyo zao. Hivyo, Muslimin 
wakakutana nao na wakagawanyika pande mbili 
(yaani makundi mawili) kuhusiana nao. 

Baadhi wakasema: "Damu yao ni halali. Wao ni 
mushrikin murtaddin." Wengine wakasema: "Ni 
haramu damu yao. Ni watu walokumbwa na fitnah." 
Hatimaye, Allah (ta'ala) akasema, "Mmekuwaje kuwa 
makundi mawili kwa khabari ya wanafiki..."72 


70 Tafsir at-Tabari, Juz. 8, uk. 7. 

71 ibid, Juz. 8, uk. 13. 

72 Tafsir al-Quran al-'Aziz, Juz. 1, uk. 393. 


52 


Dalili nyingine ni ile ilopendelewa na kundi la 
Wanachuoni kwamba 'Umar ibnul-Khattab 
(Radhiyallahu 'Anhu) mwanzo, alijiweka mbali na 
kuwakufurisha wale walokataa kutoa zakah. Wakati 
Abu Bakr (Radhiyallahu 'Anhu) alipombainishia yeye 
kufr yao alikubaliana naye na hakuambiwa kuwa 
atubie kutoka na kutowakufurisha wao. 

Hakika, imesimuliwa kwa sanad sahih kutoka kwa 
'Umar (Radhiyallahu 'Anhu) kwamba alimwambia Abu 
Bakr kuhusu murtaddin, "Utawapigaje watu hali ya 
kuwa Mtume wa Allah (Swallallahu 'Alayhi wa sallam) 
amesema, "Nimeamrishwa nipigane na watu mpaka 
waseme laa ilaaha illaa Allah, basi yeyote 
atakayesema hivyo mali yake na nafsi yake 
vimehifadhika dhidi yangu ila kwa haqq yake (yaani 
isipokuwa kwa mujibu wa Shari'ah), na hesabu yao ipo 
kwa Allah."73 

Ukweli wa mambo ulivyo, baadhi ya Wanachuoni 
wakubwa wa Salaf walijitenga, mwanzo wa jambo, 
kuwakufurisha watu walosema Quran imeumbwa. Na 
miongoni mwao ni wale ambao hawakuwakufurisha 
Jahmiyyah, licha ya uovi wake. Hawakuwa kuffar 
kutokana na hilo, na pindi dalili juu ya Kufr yao 
ilipowabainikia, hawakusita kuwakufurisha wao, wala 
hawakuufanya upya Uislam wao kutokana na 
kutowakufurisha mwanzo. 

Kutoka kwa Yaqub ibn Ibrahim ad-Dawraqi ambaye 
amesema, nilimuuliza Ahmad ibn Hanbal kuhusu mtu 
anayesema Quran imeumbwa, na akanijibu, 
"Sikuwakufurisha mimi hadi niliposoma [baadhi yaj ayat 
kutoka katika Quran: 'Na kama ukifuata matamanio yao 
baada ya Ujuzi uliokwisha kujia.' (al-Baqarah : 120). 

73 Sahih al-Bukhari, Juz. 2, uk. 105, #1399. 


53 


Na kauli yake: 'Baada ya kukufikia Ujuzi ('llm).' (al- 
Baqarah : 145). Pia kauli yake: 'Amekiteremsha kwa 
Ujuzi wake.'"74 

Na kutoka kwa Ibn 'Ammar al-Mawsili (Rahimahullah) 
ambaye kasema, Ibnul-Madini aliniuliza: "Ni jambo 
gani linakuzuia wewe kuwakufurisha wao (yaani 
Jahmiyyah)?!" Na mwanzo sikuwa nikifanya takfir 
mpaka ibnul-Madini aliponiambia aloniambia; Kwa 
hiyo alipoacha kufanya hivyo kipindi cha Mihnah, 
nilimwandikia yeye nikimkumbusha juu ya Allah na 
nikamkumbusha kuhusu alichoniambia juu ya 
kuwakufurisha wao. 75 

Na kutokana na hilo tunahitimisha jambo la kwanza... 

Sasa tunaanza jambo la pili ambalo ni : "Ni nini manat, 
'illah, au sabab ya kumkufurisha yule asofanya takfir 
al-mushrikin?" 

Jibu: Ni kutokana na takdhib (kutatizika) na kukanusha 
maandiko ya kishari'ah. Kwa kutazama aqwal za Ahl al-’llm 
juu ya kitenguzi hiki inadhihirika wazi kuwa jambo lenye 
mashiko ni kwamba kufr ya asofanya takfir inarejea katika 
kutatizika (kuchanganya) na kukanusha maandiko ya 
kihari'ah, na si katika kutengua asl ad-Din. 

Hakika, Wanachuoni wengi wamerudia-rudia kutaja manat 
hii kulingana na ukweli kwamba hapa kufr inatokana na 
kukanusha hukm za kishari'ah zinayofahamika sana 
(maarufu) zilizoafikiwa, au kutokana na kukanusha 
yanayojulikana katika Din kwa desturi. 

74 Imenukuliwa na Abi Ya'la katika Tabaqat al-Hanabilah 
(Juz. 1, uk. 414) kutoka kwenye al-Khallal, na sanad yake ni 
jayyid. 

75 Imesimuliwa na al-Khatib al-Baghdadi katika Tarikh 
Baghdad. 


54 


Shaykhul-lslam ibn Taymiyyah (Rahimahullah) anasema, 
"Kufr ni kukanusha yanayojulikana katika Din kwa desturi, au 
kukanusha maandiko ya kishari'ah yaliyotangaa (maarufu) 
ambayo yameafikiwa, na mfano wa hayo."76 


Hapa ndipo tulipopata yanayohusiana na hili katika aqwal za 
Ahl al-'llm walotaja manat ya kufr kwa mutawaqqif wa kafir. 

Kwa hakika, Qadhi 'lyadh ametaja sababu ya takfir ya 
mutawaqqif wa Mayahudi, Wakristo, na wale walo kinyume 
na Din ya Uislam, kwa mujibu wa yalonukuliwa kutoka kwa 
al-Baqillani: Kwa sababu Tawqif (maandiko yaloteremshwa) 
na Ijmaa' (maafikiano) vimekubali kufr yao, hivyo asiyefanya 
hivyo amekanusha adillah (dalili) na maandiko, au amezitilia 
shaka; kwani kukanusha au kutilia shaka viwili hivi hakuwi 
isipokuwa kwa kafir. 77 

Ibnul-Wazir as-San'ani (Rahimahullah) anasema kuhusu 
kumkufurisha mtu anayetilia shaka [kufr yaj mwenye 
kuabudu masanamu na hamkufurishi: "Hakuna sababu 
nyingine isipokuwa kufr yake (yaani mwabudu sanamu) 
inajulikana katika Din kwa desturi (kawaida)."78 

Shaykh 'Abdullah ibn Muhammad ibn 'Abdil-Wahhab 
(Rahimahullah) ameelezea sababu ya kumkufurisha mtu 
mwenye kusema kwamba "haifai kumkufurisha mtu 
alotamka shahadatayn hata kama anamwabudu asiyekuwa 
Allah," kwa kusema, "Kwa sababu yeyote mwenye kusema 
hivi amemzulia uongo Allah, Mtume wake, na Ijmaa ya 
Muslimin."79 

Na baadhi ya Aimmah wa ad-Da'wah an-Najdiyyah 
wamesema, "Hakika wale wasowakufurisha mushrikin 
hawajaiamini Quran. Kwani hakika, Quran imewakufurisha 
mushrikin na imeamrisha kuwakufurisha wao, kuwafanya 
maadui, na kupigana nao."80 

76 Majmu' al-Fatawa, Juz. 1, uk. 106. 

77 Ash-Shifa bi-Ta'rif Huquq al-Mustafa, Juz. 2, uk. 28. 

78 Ar-Rawdh al-Basim, Juz. 2, uk. 508 

79 Ad-Durar as-Saniyyah, Juz. 10, uk. 250. 

80 ibid.Juz. 9, uk. 291. 


55 


Sura 4 


Takfir al-Mushrikin 
(Sehemu 2) 

Katika Sura hii, tutaendelea na mazungumzo - kwa 
msaada wa Allah (ta'ala) - kuhusu mambo mawili: 

La kwanza: "Je, takfir al-mushrikin yote iko daraja 
moja au iko daraja mbalimbali?" 

La pili: Tutataja daraja tofauti-tofauti za mutawaqqifin 
wa takfir al-mushrikin... 

Sasa tunaanza na jambo la kwanza: 

"Je, takfir al-mushrikin yote iko daraja moja au iko 
daraja mbalimbali?" 

Jibu: Maneno ya Ahl al-'llm yanaonyesha kuwa takfir 
ni hukm shar'i iliyo katika daraja/ngazi tofauti-tofauti 
kutegemeana na hali mbili: 

Hali ya kwanza: Imethibiti kiasi gani kuwa kufr hiyo 
inajulikana kuwa ni katika Shari'ah; yaani, ni kwa 
kiwango gani dalili ya kishari'ah juu ya kufr ya fulani 
na fulani iko wazi na bayana miongoni mwa watu, na 
hili ndilo lijulikanalo kama Kujua Hukm... 

Hali ya pili: Je, kuna uhakika kiasi gani kwamba mtu 
huyo (mhusika) ameanguka katika shirk na kufr, na 
hili ndilo lijulikanalo kama kujua hal (uhalisia). Nako ni 
kwa kuona, au kusikia, au kwa ushahidi wa 
mashahidi... 


56 


Hakika, Shaykhul-lslam ibn Taymiyyah (Rahimahullah) 
amesema, "Takfir ni hukm shar'i inayopasisha mali ya 
mtu kuchukuliwa, damu yake kumwagwa, na mtu 
kustahili moto. Hivyo inachukuliwa kama zikuliwavyo 
hukm zingine. Wakati mwingine huwa pana hakika, 
wakati mwinge hukadiriwa (hudhaniwa), na mara 
nyingine shaka (wasiwasi) hutokea katika hilo. 
Inapotokea shaka, hupendelewa kutofanya takfir, hali 
ya kuwa kukimbilia kwenye takfir hutokea kwa 
mazoea kwa wale walotawaliwa na Jahl (ujinga)."81 

Hili linapingana na madai ya wasemao kwamba aina 
zote za kufr na shirk ziko daraja moja, na kwamba 
hiyo inatakiwa ifahamiwe na wote wawili - 'Aalim na 
Jaahil. Hakuna shaka juu ya ubatili wa madai haya na 
kukinzana kwake na yale yalosemwa na Ahl al-'llm 
kuhusu suala hili. Bali, linagongana na maandiko 
yanayosema kuwa baadhi ya kufr ni mbaya na hatari 
zaidi kuliko zingine. 

Allaah (ta'ala) anasema, "Wao siku ile walikuwa karibu na 
ukafiri kuliko lman."82. 

Kadhalika anasema (ta'ala), "Kwa hakika, kuakhirisha (miezi) 
ni kuzidi katika kukufuru."83 

Pia anasema (ta'ala), "Hakika wale waliokufuru baada ya 
kuamini kwao, kisha wakazidi kukufuru..."84 

Na amesema (ta'ala),"Mabedui wamezidi sana katika ukafiri 
na unafiki..."85 

81 Bughyah al-Murtad, uk. 345. 

82 Al 'lmran: 167. 

83 At-Tawbah: 37. 

84 Al 'lmran: 90. 

85 At-Tawbah: 97. 


57 


Kuhusu jambo la pili, nalo ni: 

Daraja mbali-mbali za mutawaqqifin katika takfir al- 
mushrikin... 

Hivyo, tunasema: Hakika, kuhusiana na mutawaqqifin 
katika takfir al-mushrikin kuna ngazi tofauti-tofauti 
kutegemeana na uzito/ukali wa dalili ya kishari'ah na 
uwazi wa kufr au shirk... 

Shaykh al-Mujaddid Muhammad ibn ‘Abdil-Wahhab 
(Rahimahullah) anasema, "Wale tawaghit ambao watu 
wanawaamini, kuwasifu (kukubalika), na wana- 
waamrisha juu yao, miongoni mwa watu wa al-Kharaj 
na wengineo wajulikanao na walio maarufu kwa watu 
wote; wote ni kuffar murtaddin katika Islam. Na 
yeyote mwenye kuwatetea wao, kumkashifu yeyote 
mwenye kuwakufurisha wao, au akadai kwamba 
vitendo vyao - ingawa ni viovu - haviwapelekei katika 
kufr, basi lililo dogo kabisa linaweza kusemwa juu ya 
huyu mwenye kuwakingia kifua (mtetezi wao) ni kuwa 
yeye ni fasiq. Nasaha (ushauri) zake hazichukuliwi, 
wala shahadah yake, na Swalah haisaliwi nyuma 
yake."86 

Zingatia kauli yake na namna alivyoona daraja tofauti- 
tofauti za mutawaqqif wa tawaghit; kisha daraja ya 
chini (ndogo kabisa) miongoni mwao ni fisq. Na hii 
inathibitisha kuwa mutawaqqifin wa mushrikin wana 
daraja na ngazi tofauti-tofauti. 

Daraja hizi zinategemeana na ukali (makemeo) wa dalili ya 
maandiko na jinsi kufr au shirk ilivyo wazi (bayana) bila 
kujali uovu au hatari yake. Shirk yaweza kuwa ni mbaya 
zaidi kwa namna moja, lakini haiko wazi kama ile ambayo 
uovu wake ni kidogo kuliko hiyo. 

86 Ad-Durar as-Saniyyah, Juz. 10, uk. 52 


58 


Mfano wake ni: Shirk ya waabudu masanamu 
ukilinganisha na shirk ya Jahmiyyah. Hukm ya takfir 
ya mutawaqqif wa waabudu masanamu ni mbaya 
zaidi kuliko hukm ya takfir ya mutawaqqif wa 
Jahmiyyah kwa sababu 'lbaadah ya masanamu iko 
wazi zaidi kuliko ile ya tajahhum 87 japokuwa 
tajahhum ni shirk mbaya zaidi. 

AI-'Allamah ibnul-Qayyim (Rahimahullah) anasema, 
"Kwa hakika, mushrik anayethibitisha (kukiri) sifa za 
Rabb ni bora kuliko mkaidi mkanushaji wa Sifa zake 
timilifu... basi uko wapi ulingano katika kubeza na 
kukanusha Ukamilifu wa Sifa, kuabudu mkati-na-kati 
baina ya muabudiwa wa Haqq, (ukilinganisha) na 
mfanya 'lbaadah anayetaka ukaribu Naye (Allaah) kwa 
kumwabudu huyo mkati-na-kati, kufanya hivyo kwa 
kumuadhimisha na kumtukuza Yeye Allaah? (yaani 
hakuna ulingano). Maradhi ya ta’til (ukanushaji) hii ni 
maradhi endelevu yaso tiba."88 

Naye (Rahimahullah) anasema, "Shirk ya waabudu 
masanamu, miungu, jua, mwezi, nyota, ni afadhali 
zaidi kuliko 'tawhid' ya wale (yaani, Jahmiyyah). Bila 
shaka shirk yao (yaani waabudu masanamu,n.k) iko 
katika ilahiyyah hali wanamkubali/kumkiri Muumba, 
Sifa zake, vitendo vyake, uwezo wake, matashi yake, 
na 'llm yake ya vitu vyote, na ‘tawhid' ya wale (yaani, 
Jahmiyyah) iko katika kukanusha rububiyyah yake, 
ilahiyyah, na Sifa zake zote. Hivyo aina hii ya shirk ni 
mbaya zaidi, na kadiri mtu anavyozidi katika ta'til, 
ndivyo shirk yake inavyokuwa mbaya zaidi."89 

87 Tanbihi ya mchapishaji: Ni itikadi (’Aqidah) ya Jahmiyyah 
inayojumuisha, lakini si haya tu, kukanusha Sifa za Allah. 

88 Ad-Da wad-Dawa, uk. 144. 

89 Mukhtasar as-Sawa'iq al-Mursalah, uk. 186. 


59 


Kwa mujibu wa yaliyopita, tutaanza kutaja daraja 
mbalimbali za wale mutawaqqifin wa mushrikin au 
kuffar kulingana na jinsi zilivyo wazi dalili za kufr yao, 
kwa kuegemea katika maneno ya Ahl al-'llm katika 
hilo. 

Daraja ya kwanza: Yeyote ambaye hatamfanyia [takfir] 
mtu ambaye kufr yake inajulikana kwa desturi katika 
din ya watu wa dini mbalmbali; miongoni mwao: 

Kwanza: Yeyote ambaye hatamfanyia [takfir] Iblis, 
Fir'awn, au yeyote mwenye kudai uungu yeye 
mwenyewe au kudai mungu mwingine. 

Shaykhul-lslam ibn Taymiyyah (Rahimahullah) 
amesema kuhusu takfir ya yeyote asiyemfanyia takfir 
Fir'awn, "Hakika, ujuzi ('llm) huu unajulikana kwa 
desturi kutoka katika din ya watu wenye dini 
mbalimbali. Muslimin, Mayahudi, na Wakristo wanajua 
kuwa Fir'awn alikuwa ni katika viumbe waliopindukia 
kumkufuru Allah."90 

Pili: Yeyote ambaye hatamfanyia [takfir] mwabudu 
sanamu, hata kama anajinasibisha (kujihusisha) 
mwenyewe na Uislam. 

Shaykhul-lslam ibn Taymiyyah (Rahimahullah) 
amesema kuhusu takfir ya yeyote mwenye 
kuhalalisha / kuridhia 'lbaadah ya masanamu, "Na 
yeyote asiyewafanyia takfir wao, basi amekufuru zaidi 
kuliko Mayahudi na Wakristo, kwani hata mayahudi na 
wakristo huwakufurisha waabudu masanamu." 91 


90 Majmu’ al-Fatawa, Juz. 2, uk. 125. 

91 ibid, Juz. 2, uk. 127 


60 


Ibnul-Wazir as-San'ani (Rahimahullah) anasema, 
"Hakuna shaka kwamba yeyote mwenyekutilia shaka 
kufr na asiwakufurishe waabudu masanamu, ni wajibu 
kumkufurisha yeye, na hakuna sababu nyingine ila 
hiyo kufr yake (mwabudu sanamu) inajulikana katika 
Din kwa desturi."92 

Hukm ya mutawaqqif kuhusiana na daraja hii ni kufr, 
na hakuna 'udhr wa jahl kwa yeyote ambaye hujjah ya 
Mtume imemfikia. 

Daraja ya pili: Mwenye kuacha kumfanyia [takfir] mtu 
ambaye kufr yake inajulikana kwa desturi katika Din 
hasa ya Muslimin; mfano mtu asiyewakufurisha 
Mayahudi, Waktisto na yeyote mwenye kukinzana na 
Din ya Uislam. 

Qadhi ‘lyadh (Rahimahullah) anasema "Tunamfanyia 
takfir asiyemkufurisha yeyote mwenye kufuata din 
kinyume na Millah ya Muslimin, au kutoshughulishwa 
nao, au kutilia shaka [kufr yao], au akaridhia njia (dini) 
yao." 93 

Na Shaykhul-lslam ibn Taymiyyah (Rahimahullah) 
anasema, "Asiyefanya kuwa ni haramu kufuata din ya 
Mayahudi na Wakristo baada ya Mtume (Swallallahu 
‘Alayhi wa sallam) kutumilizwa, bali, asiyewakufurisha 
wao na hana uadui dhidi yao, si Muislam kwa Ijmaa ya 
Muslimin."94 

Hukm ya mutawaqqif katika daraja hii ni kufr, na 
hakuna 'udhr wa jahl kwa yeyote ambaye hujjah ya 
Mtume imemfikia. 

92 Ar-Rawd al-Basim, Juz. 2, uk. 509. 

93 Ash-Shifa bi Ta'rif Huquq al-Mustafa, Juz. 2, uk. 286. 

94 Majmu' al-Fatawa, Juz. 27, uk. 464. 


61 


Daraja ya tatu: Yeyote asiyemfanyia [takfir] mtu 
yeyote mwenye kujinasibisha na Uislam na akaanguka 
katika shirk au kufr ambayo kuna Ijmaa kuhusu kufr 
ya yeyote mwenye kuanguka katika jambo hilo; nao 
[wasofanya takfir] wako ngazi mbalimbali: 

Ngazi ya kwanza: Mtu ambaye hana ta'wil kuhusu 
yeye. Katika hali hii, atafafanuliwa na ataonyeshwa 
aidha uhalisia [wa wale waloanguka katika shirk au 
kufr yenye Ijmaa], au hukm shar'i kuhusu wao, au yote 
mawili uhalisia na hukm shar'i. 

Hii inategemeana na kiasi shirk hiyo imetangaa na ni 
ya wazi na ni kiasi gani uko bayana/wazi uhalisia wa 
mutawaqqif juu yao. Ikiwa baada ya hilo, bado mtu 
hataki kufanya takfir, basi yeye ni kafir. Na kama 
uhalisia wao na hukm shar'i tayari imebainika wazi, 
basi mtu asiyefanya [takfir] anahukumiwa kufr bila 
maelezo yoyote. 

Shaykhul-lslam ibn Taymiyyah (Rahimahullah) 
anasema kuhusu pote la Batiniyyah, "Yule mwenye 
kuwadhania kheri (anawasema kwa uzuri) wao na 
anadai kuwa hafahamu uhalisia wao, basi 
hubainishiwa uhalisia wao, kama hajitengi nao na 
kuwakanusha wao wazi-wazi, basi atahukumiwa 
kwamba ni katika wao."95 

Tazama jinsi ambavyo Shaykhul-lslam 
alivyoifungamanisha takfir ya mtu asowakufurisha 
pote hili hali ya kujua, (akafungamanisha na) uhalisia 
wao. 


95 ibid, Juz. 2, uk. 133 


62 


Shaykh Sulayman ibn 'Abdillah (Rahimahumallah) anasema 
kuhusu baadhi ya Murtaddin katika zama zake, "Mtu akitilia 
shaka kufr yao au hajui kufr yao, atabainishiwa kwa 
kutumia adillah kuhusu kufr yao, adillah ambazo zinatoka 
katika Kitabu cha Allah na Sunnah za Mtume wake 
(Swallallahu 'Alayhi wa sallam). 

Baada ya hapo, akitia shaka au wasiwasi, basi ni kafir kwa 
mujibu wa Ijmaa ya Wanachuoni, kwani anayetilia shaka 
kufr ya kafir naye ni kafir."96 

Zingatia kwamba Shaykh Sulayman ameweka shart la 
kumbainishia na kumwonyesha hukm shar'i huyo 
mutawaqqif kabla ya kumkufurisha yeye. 

Imam Abu Hatim ar-Razi (Rahimahullah) anasema kuhusu 
mtu mwenye kusema kuwa Quran imeumbwa, "Yeyote 
mwenye kutilia shaka kufr yake miongoni mwa watu 
wanaojua na wajinga, basi ni kafir. Na mjinga atafundishwa. 
Kwa hiyo aidha akubaliane na haqq ya kumkufurisha mtu 
huyo, la si hivyo atakufurishwa yeye."97 

Katika aina hii, Abu Hatim ameweka shart la kumuelimisha 
mutawaqqif kabla ya kumfanyia yeye takfir. 

Shaykhul-lslam ibn Taymiyyah (Rahimahullah) amesema 
kuhusu Hululiyyah 98 , "Mwenye kutilia shaka kufr yao baada 
ya kujua kauli zao na [baada yaj kuijua Din ya Uislam, basi 
yeye anakuwa kafir mfano wa yeyote mwenye kutilia shaka 
kufr ya Mayahudi, Wakristo, na mushrikin."99 

96 Ad-Durar as-Saniyyah, Juz. 8, uk. 160. 

97 Tabaqat al-Hanabilah, Juz. 1, uk. 286. 

98 Tanbihi ya Mchapishaji: Ni pote la Jahmi ambao wana 
itikadi potofu kwamba Allah yupo kila mahali. Na Allaah 
ametakasika na madai yao. 

99 Majmu' al-Fatawa, Juz. 2, uk. 368 


63 



Lakini katika hali hii, ameweka shart la 
kumfahamaisha yote mawili - uhalisia wake na hukm 
shar'i. 

Shaykhul-lslam ibn Taymiyyah (Rahimahullah) 
amesema kuhusu pote la Druze, "Hakuna khitilafu 
miongoni mwa Muslimi juu ya kufr yao. Badala yake, 
yeyote mwenyekutilia shaka kufr yao, naye ni kafir 
kama yeye."100 

Zingatia katika aina hii kwamba katika kumfanyia 
takfir mutawaqqif, hakuweka shart la kuelezea 
uhalisia na hukm [shar'i]. Hii ni kutokana na uhalisia 
wa wazi wa pote hili na adillah zinazoashiria kufr yao. 

Ngazi ya pili: ni mtu mwenye misingi mibovu, kisha 
akaja na ta'wil. Hukm yake inategemea ni jinsi gani 
kufr ya mtu au kundi ilivyowazi (bayana) na 
ilivyotangaa (mashuhuri). 

Hivyo ikiwa kufr imetangaa na inafahamika sana, basi 
atazingatiwa kuwa ni kafir mkanushaji-mwenye kiburi, 
ajifichaye nyuma ya pazia la ta'wil yake. Na hali na 
muktadha mwingine kuna khitilafu kwamba je, ni fasiq 
au kafir. 

Shaykhul-lslam ibn Taymiyyah (Rahimahullah) 
anasema kuhusu pote la Batiniyyah, "Lakini yeyote 
atakayesema kuwa kauli zao zina ta'wil inayoafikiana 
na Shari'ah, huyu atazingatiwa kuwa ni moja ya 
mabwana wakubwa wao na viongozi wao. Kama 
angalikuwa mwerevu, basi angalijua uongo wake juu 
ya yale ayasemayo, na kama anaamini hayo ndani na 
nje, basi ni kafiri mbaya zaidi ya Wakristo. Na hali - 

100 ibid, Juz. 35. uk.162 


64 


kadhalika asiyewakufurisha wale (Batiniyyah) na 
anazipa 'udhr kauli zao [za kufr] kutokana na ta'wil, 
huyu atakuwa mbali zaidi ya takfir ya Wakristo kwa 
imani yao ya utatu.”101 

Pia (Rahimahullah) anasema, "Na kutoka kwake 
(yaani Imam Ahmad) kuna riwaya mbili za 
kumkufurisha mtu asiyefanya takfir (yaani wale 
wasiowakufurisha Jahmiyyah), na iliyo sahihi kati ya 
hizo mbili ni kwamba hawi kafiri (hakufuru).”102 

Imam al-Bukhari (Rahimahullah) anasema, 
"Nimezitazama kauli za Mayahudi, Wakristo na Majus, 
na sijapata kuona watu waliowapotevu zaidi (walozidi) 
katika kufr yao kuliko wao (yaani Jahmiyyah), na 
naona kwamba wale wasowakufurisha wao ni wajinga, 
isipokuwa mtu ambaye hajui kufr yao."103 

Lililowazi katika kauli hii ya Imam al-Bukhari ni kuwa 
anaegemea katika kutowakufurisha wale 
wasiowakufirisha Jahmiyyah, kauli ambayo 
inafanana na moja ya riwaya mbili za Ahmad. 

Al-Mardawi (Rahimahullah) anasema, Ibn Hamid 
anataja katika usul yake kufr ya Khawarij, Rafidhah, 
Qadariyyah, na Murjiah, na anasema, "Yeyote 
asiyewakufurisha wale tulowakufurisha, basi hukm 
yake ni fasiq na anaachwa. Kuna rai mbili juu ya kufr 
yake." Na alichokisema (ibn Hamid), na wengine 
wasiokuwa yeye kama vile al-Marwadhi, Abu Talib, 
Ya'gub, na mfano wao, ni kuwa mtu huyo hawi kafir 
(hakufuru)... 

101 ibid, Juz. 2, uk. 133. 

102 ibid, Juz. 12, uk. 486. 

103 Khalq Af'al al-'lbad, uk. 71. 


65 



Anasema (ibn Hamid) kuhusu Mu'tazilah 
wanaokanusha kutolewa kwa moyo wa Mtume 
(Swallallahu 'Alayhi wa sallam) ulitolewa nje na 
ukarudishwa ndani [ya mwili wake] wakati wa usiku 
wa Israa, "Kuna rai mbili juu ya kufr yao," kwa mujibu 
wa msingi wake kuhusu Qadariyyah wanaokanusha 
Ujuzi ('llm) wa Allah na kwamba hiyo ni kama Sifa 
Yake Allaah, na kwa mujibu wa [hukm yake] kuhusu 
wale wasemao, "Simkufurishi mtu ambaye 
hawakufurishi Jahmiyyah."104 

Shaykhul-lslam ibn Taymiyyah (Rahimahullah) 
anasema, "Lakini Salaf na Wanachuoni wakubwa 
hawakhitilafiani juu ya kutowakufurisha Murjiah, 
Shi'ah al-Mufaddhalah (yaani, wale wanaomfadhilisha 
'Ali kuliko Sahabah wengine bila kuwalaani), na 
mengine [katika makundi ya bid'ah]. 

Hakuna udhaifu (mapungufu) katika riwaya za Ahmad 
juu ya kutofanya takfir, ingawa baadhi ya wafuasi 
wake walikhalifu yale yalopokewa kutoka kwake au 
madh-hab yake na wakataja kuwakufurisha watu wote 
wa bid'ah katika hao [walotajwa] au wasokuwa wao, 
kinyume na yalopokewa kutoka kwake au madh-hab 
yake; mpaka baadhi yao wakawatia wao na walobakia 
[katika hukm ya] Ujumla [katika Jahannam], na haya ni 
makosa kwa mujibu wa madh-hab yake na kwa 
mujibu wa Shari‘ah."105 

Ngazi ya tatu: Ni yule mwenye misingi mizuri, kisha akaja na 
ta'wil, kama ilivyotokea kwa baadhi ya Sahabah 
(Radhiyallahu 'Anhum) katika kukosea kwao kuhusu baadhi 
ya Murtaddin. Allah (ta'ala) alipobainisha kosa la wale 
waliofanya tawaqquf, Allaah hakuwatia katika kufr. 

104 Al-lnsaf fi Ma'rifah ar-Rajih min al-Khilaf, Juz. 1, uk. 324. 

105 Majmu' al-Fatawa, Juz. 3, uk. 351. 


66 


Kutoka kwa Ibn 'Abbas (Radhiyallahu 'Anhuma), 
kwamba amesema, baadhi ya watu wa Makkah 
walisilimu lakini walikuwa wakificha Uislam wao. Basi 
mushrikin wakawachukua wao kwenda vitani siku ya 
Badr. Baadhi yao walijeruhiwa na wengine waliuliwa. 
Muslimun wakasema, "Jamaa zetu hawa walikuwa ni 
Muslimin na walilazimishwa [kutoka kuja kupigana 
dhidi yetu], hviyo waombeeni msamaha (maghfirah)." 
Kisha ikateremka Ayah, "Hakika, Malaika 
watawaambia wale ambao wamewafisha nao 
wamejidhulumu nafsi zao, 'Mlikuwa vipi?' Watasema, 
'Tulikuwa tunaonewa.' Malaika watawaambia, 'Kwani 
ardh ya Allah haikuwa na wasaa wa kuhamia humo?' 
Basi hao makaazi yao ni Jahannam, nayo ni marejeo 
mabaya kabisa." (An-Nisaa' : 97). Kwa hiyo Ujumbe 
wa Ayah hii ulitumwa kwa Muslimin waliobaki na 
kwamba hawana 'udhr. Kisha wakaondoka, lakini 
mushrikin waliwafuata wao na wakawakamata na 
wakawaburuza katika fitnah. Kwa hiyo Ayah hii: "Na 
katika watu wapo wasemao, 'tumemwamini Allah...,"' 
(al-Baqarah : 8) iliteremshwa. 106 

Shaykh 'Abdullah ibn Muhammad ibn 'Abdil-Wahhab 
(Rahimahumullah) anasema, "Hivyo Allah aliteremsha ayah 
hii na akabainisha hukm ya mushrikin hao na kwamba 
walikuwa ni katika watu wa motoni japokuwa walitangaza 
Uislam."107 

Zaidi, imesimuliwa kuwa Sahabah (Radhiyallahu 'Anhum) 
walikhitalifiana baina yao kuhusu takfir ya baadhi ya 
murtaddin. Allah (ta'ala) alipobainisha kufr ya watu hao 
(yaani murtaddin), Allaah hakuwaamrisha wale ambao 
hawakufanya takfir kuufanya upya Uislam wao (yaani 
kusilimu upya). 

106 Narrated by at-Tabari in his tafsir (Juz. 9, uk. 102) ikiwa 
na sanad Sahih.. 

107 Ad-Durar as-Saniyyah, Juz. 10, uk. 241. 


67 


Hakika, Allah (ta'ala) anasema, 

"Mmekuwaje kuwa makundi mawili kwa khabari ya 
wanafiki, na hali Allah amewageuza kwa sababu ya 
yale waloyachuma? Je, mnataka kumwona 
mwongofu yule ambaye Allah amemhukumu kuwa 
kapotea? Na aliyemhukumu Allah kuwa 
amekwishapotea wewe hutampatia njia. Wanapenda 
lau kuwa nanyi mngekufuru kama walivyokufuru wao 
ili muwe sawa sawa."1 08 

Lililo sahihi juu ya sababu ya kuteremshwa kwake ni 
kwamba Mtume (Swallallahu 'Alayhi wa sallam) 
alitoka kwenda [vita ya] Uhud na kisha baadhi ya watu 
ambao mwanzo walikuwa pamoja naye, waliondoka 
na wakarudi nyuma. Maswahabah wa Mtume 
(Swallallahu 'Alayhi wa sallam) waligawanyika katika 
rai mbili kuhusu wao; baadhi wakasema, "Tunatakiwa 
tuwaue," lakini wengine wakasema, "Msiwaue."109 

Na imesimuliwa kwa sanad sahih kutoka kwa 
Mujahid (Rahimahullah) kwamba amesema, baadhi ya 
watu walikuja kutoka Makkah mpaka wakafika 
Madinah. Wakadai ni muhajirun na kisha baada ya 
hapo wakaritadd. Wakamwomba ruhusa Mtume 
(Swallallahu 'Alayhi wa sallam) warudi Makkah na 
wakachukue bidhaa zao kwa ajili ya biashara. 
Waumini wakatofautiana kuhusu wao; baadhi 
wakasema, "Ni munafiqun," na wengine wakasema, 
"Ni waumini." Kisha Allah akaonyesha nifaq yao na 
akaamrisha wapigwe vita.110 

108 An-Nisa: 88. 

109 Muttafaq 

110 Imesimuliwa na at-Tabari kwa Sanad sahih. 


68 


Kadhalika imesimuliwa kutoka kwa ibn 'Abbas 
(Radhiyallahu 'Anhuma) kwamba amesema, 
Yalikuwapo makundi mawili na Mtume (Swallallahu 
'Alayhi wa sallam) hakumkanusha yeyote katika hao, 
kisha ikashuka Ayah,"Mmekuwaje kuwa makundi 
mawili kwa khabari ya wanafiki.'"1 11 

Imam at-Tabari (Rahimahullah) amesema katika 
maelezo yake kuhusu kauli Yake (ta'ala): "Mmekuwaje 
kuwa makundi mawili kwa khabari ya wanafiki, na hali 
Allah amewageuza kwa sababu ya yale 
waloyachuma?" Anasema inamaanisha: Allah 
aliwarejesha wao katika hukm ya watu wa shirk, hapo 
damu yao ni halali kumwagwa na watoto wao 
kuchukuliwa mateka. 112 

Kwa hakika, Imam at-Tabari ameipa kipaumbele rai 
kwamba sababu ya kuteremshwa Ayah hii kwamba 
ilihusu mtu aliyeritadd katika Uislam. Anasema, baada 
ya kutaja aqwal mbalimbali za Salaf juu ya sababu za 
kuteremshwa kwake: 

Na rai ya mwanzo kati ya hizi ndiyo sahihi. Rai 
inayosema kuwa Ayah hii iliteremshwa kutokana na 
kutofautiana maswahabah wa Mtume wa Allah 
(Swallallahu 'Alayhi wa sallam) kuhusu watu 
waloritadd baada ya Uislam miongoni mwa watu wa 
kutoka Makkah. 113 


111 Tafsir at-Tabari, Juz. 8, uk. 10. 

112 Tafsir at-Tabari, Juz. 8, uk. 7. 

113 ibid, Juz. 8, uk. 13. 


69 


Ibn Abi Zamanin (Rahimahullah) anasema, walikuwa 
ni watu miongoni mwa munafiqin walokuwa Madinah 
kisha wakenda Makkah. Kisha wakaondoka Makkah 
kwenda Yamamah kwa ajili ya biashara, kisha 
wakaritadd katika Uislam na wakadhihirisha shirk 
ilokuwa ndani ya nyoyo zao. Hivyo, Muslimin 
wakakutana nao na wakagawanyika pande mbili 
(yaani makundi mawili) kuhusiana nao. 

Baadhi wakasema: "Damu yao ni halali. Wao ni 
mushrikin murtaddin." Wengine wakasema: "Ni 
haramu damu yao. Ni watu walokumbwa na fitnah." 
Hatimaye, Allah (ta'ala) akasema, "Mmekuwaje kuwa 
makundi mawili kwa khabari ya wanafiki..."1 14 

Dalili nyingine ni ile ilopendelewa na kundi la 
Wanachuoni kwamba 'Umar ibnul-Khattab 
(Radhiyallahu 'Anhu) mwanzo, alijiweka mbali na 
kuwakufurisha wale walokataa kutoa zakah. Wakati 
Abu Bakr (Radhiyallahu 'Anhu) alipombainishia yeye 
kufr yao alikubaliana naye na hakuambiwa kuwa 
atubie kutoka na kutowakufurisha wao. 

Hakika, imesimuliwa kwa sanad sahih kutoka kwa 
'Umar (Radhiyallahu 'Anhu) kwamba alimwambia Abu 
Bakr kuhusu murtaddin, "Utawapigaje watu hali ya 
kuwa Mtume wa Allah (Swallallahu 'Alayhi wa sallam) 
amesema, "Nimeamrishwa nipigane na watu mpaka 
waseme laa ilaaha illaa Allah, basi yeyote 
atakayesema hivyo mali yake na nafsi yake 
vimehifadhika dhidi yangu ila kwa haqq yake (yaani 
isipokuwa kwa mujibu wa Shari'ah), na hesabu yao ipo 
kwa Allah."1 15 

114 Tafsir al-Quran al-'Aziz, Juz. 1, uk. 393. 

115 Muttafaq 


70 


Hukm katika hali hii ni kwamba mutawaqqif hafanyiwi 
takfir kwanza. Badala yake, anahukumiwa kwamba 
amefanya kosa. Hukm hii ni kutokana na ukweli 
kwamba takfir ni katika al-Ahkam ash-Shar'iyyah 
(hukm za kishari'ah). Hukm ya mujtahid aliyekosea 
[hapa] ni kama hukm ya wengine wasokuwa yeye 
ambapo mtu hukosea katika al-Masail ash-Shar'iyyah 
(mambo ya kishari'ah). Ikiwa atapewa na 
kubainishiwa adillah (dalili), ta'wil yake ikavunjwa, na 
bado akaendelea kufanya tawaqquf, baada ya hapo 
anakuwa kafir. 

Shaykhul-lslam ibn Taymiyyah (Rahimahullah) 
anasema, "Hakika, kuamini mambo ya wazi 
yalotangaa yaliyo ya wajib na kulazimiana nayo, na 
kuamini mambo ya wazi yalotangaa yaliyokatazwa na 
kukatazika nayo (kuyawacha), ni katika msingi 
mkubwa sana wa iman na nguzo za Din. Mwenye 
kuzikataa ni kafir kwa Ijmaa. Lakini, mujtahid mwenye 
kukosea baadhi ya mambo haya si kafir kwa 
ljmaa."116 

Na Shaykh Sulayman ibn Sahman (Rahimahullah) 
anasema, "Kama tungebainikiwa kuwa mtu mmoja 
miongoni mwa Wanachuoni amefanya tawaqquf 
katika kutamka kufr ya mtu miongoni mwa wafuasi 
wajinga-vipofu wa Jahmiyyiah au wafuasi wajinga- 
vipofu wa Waabudu Makaburi (Quburiyyah), 
ingewezekana sisi kumpa 'udhr (kumsamehe) katika 
hilo kwa kusema kwamba amekosea kwa bahati- 
mbaya. Hatusemi kuwa yeye ni kafir kwani 
hajasalimika na makosa (hajakingwa na kukosea), na 
Ijmaa kuhusu hilo ni ya hakika."117 

116 Majmu' al-Fatawa, Juz. 12, uk. 496. 

117 Kashf al-Awham wal-lltib 


71 



Daraja ya nne: Asiyemkufurisha yeyote mwenye 
kuanguka katika kufr au shirk, na sababu ya kutofanya 
takfir ni sababu iliyoruhusiwa kishari'ah. Basi katika 
hili tunasema: 

(a) Yeyote ambaye atakoma [kumfanyia takfir] mtu 
ambaye ameanguka katika shirk au kufr yenye 
khitilafu kwambaje, mfanyaji anatoka katika Millah au 
la, mathalan kuacha salah. 

(b) Katika [daraja] hii wanaingia wale wasowafanyia 
takfir (Ahl al-'llm) wale wanaohusishwa na 'llm Shar'i, 
kwa lengo la kuwalinda Wanachuoni wa Muslimin 
kutokana na takfir. 

Hapa, hukm ya mutawaqqif katik aina hizi mbili ni 
kuwa yeye ni mujtahid atakayelipwa, bi-idhnillah. 
Hivyo kama alipatia atakuwa na mema mawili, na 
kama alikosea atalipwa jema moja. 

Shaykhul-lslam ibn Taymiyyah (Rahimahullah) 
anasema, "Kuzuia takfir dhidi ya Wanachuoni wa 
Muslimin, japo wamekosea, ni moja ya jukumu / 
kusudio adhimu la kishari'ah. Hata kama tutachukulia 
kuwa kutomkufurisha mzungumzaji - kuamini kuwa si 
kafir - ilikuwa ni kwa ajili ya kumlinda na (kumsaidia) 
kumuunga mkono nduguye Muislam, hili lingekuwa 
kusudio zuri la kishar'ah. Na kama katika ijtihad 
alipatia, atapata ajiri mbili, na kama alikosea, basi 
atapata ajiri moja."118 


118 Majmu’ al-Fatawa, Juz. 35. uk. 103. 


72 


Hapa kuna swali muhimu, nalo ni: 

Je, mutawaqqif wa Quburiyyah wanaanguka katika 
daraja gani ? 

Jibu: Daraja ya mutawaqqif wa Quburiyyah (waabudu 
makaburi) inatofautiana kulingana na uwazi (dhahiri) 
wa shirk au imani juu ya mkaazi wa lile kaburi. Hakuna 
shaka, kuwa inafanana na ya waabudu masanamu au 
zaidi. Na Kuna ndogo (ya chini) kuliko hiyo. 

Na kuna (daraja) inayofungamana na uzushi (bid'ah) 
katika Din, ambayo haifikii kiwango cha shirk. 

Shaykhul-lslam ibn Taymiyyah (Rahimahullah) 
anasema, "Kuna ngazi tatu katika bab (sura / 
kipengele / sehemu) hii: 

Ya Kwanza: Mwenye kuomba (kumwelekea) 
asiyekuwa Allah, awe mfu (mayyit) ama hayuko 
hadhiri, na alikuwa miongoni mwa Anbiyaa', Wema, au 
wasokuwa hao, na aseme: "Ewe bwana wangu fulani 
bin fulani nisaidie," "Nahitaji msaada kutoka kwako," 
"Naomba msaada wa nusra kutoka kwako," au 
"Nisaidie dhidi ya adui yangu," na mfano wa haya. Hii 
ni ash-shirk bi Allah... mbaya zaidi akisema: 
"Nisamehe," au "Nikubalie tawbah yangu," kama 
wafanyavyo genge la mushrikin wajinga... 

Bado, lililo baya zaidi ya hilo, ni kama atalisujudia 
kaburi lake, au akamswalia yeye , kwa kuona kuwa 
swalah ifanywayo kulielekea kaburi ni bora na yenye 
ujira mkubwa zaidi kuliko swalah ifanywayo kuelekea 
Qiblah. Hata baadhi yao husema: "Hiki ni qiblah cha 
watu (maalum) walochaguliwa, na al-Ka’bah ni qiblah 
cha watu wote..." 


73 


Lakini bado lililo baya zaidi ya hilo, wanaona kuwa 
kuzuru kaburi ni aina ya hajj, hata wakasema kwamba 
ikifanywa (watu wakiyazuru) mara kadhaa ni sawa na 
(kufanya) Hajj, na ghulat miongoni mwao wakisema 
kuwa kulitembelea / kulizuru mara moja ni bora kuliko 
kufanya Hajj katika Ka’bah mara kadhaa, na kauli 
zingine kama hizi. Haya yote ni shirk, japokuwa watu 
wengine wameanguka katika baadhi ya mambo haya. 

Ya Pili: Mwenye kusema kumwambia mayyit au mtu 
asokuwapo (hayuko hadhiri) miongoni mwa Anbiyaa' 
au Waja wema: "Niombee kwa Allaah," "Tuombee kwa 
Rabb wako ," au "Tuombee kwa Allaah," kama 
wafanyavyo Wakristo juu ya Maryam na wengine. Mtu 
mwenye 'llm hawezi tilia shaka kwamba jambo hili 
haliruhusiwi na kwamba ni katika uzushi (bid'ah) 
ambao hakuna yeyote katika Salaf wa ummah 
aliyefanya hivyo. 

Kwa hiyo inajulikana kuwa haifai (ni haramu) 
kumwomba mayyit chochote; haihitajiki kutoka kwake 
yeye mwenyewe kujiombea du’a kwa Allah au 
kinyume na hivyo. Haifai (haramu) kumwomba yeye 
mambo ya kidunia au mambo yanayohusiana na Din, 
japokuwa yaruhusiwa kumlalamikia yeye wakati akiwa 
hai, kwa sababu kufanya hivyo akiwa hai haipelekei 
katika shirk, hali ya kuwa hili (kufanya hivi baada ya 
kufa) linapelekea katika shirk... 

Ya tatu: Akisema: "Nakuomba, [Ee Allah], kwa jina la 
fulani bin fulani," au "kwa fadhila/utukufu wa fulani 
bin fulani," na mambo ya sampuli hii yalotajwa na Abu 
Hanifah, Abu Yusuf, na wengineo, kwamba hili halifai 
(ni haramu).119 

119 Majmu’ al-Fatawa, Juz. 1, uk. 350. 


74 


Sura 5 


At-Taifah al-Mumtani'ah 

Katika Sura hii, mazungumzo yetu - bi Idhn Allah 
(ta'ala) - yatajikita kwenye mambo ambayo huibua 
mvutano kuhusu hukm ya at-taifah al-mumtani‘ah 
(kundi asi / kinzani) katika Shari'ah ya Uislam. 

Na kabla ya kuingia katika at-taifah al-mumtani'ah, 
tunapenda kuanza na utangulizi mfupi; hivyo twasema: 

Hakika, Ahlus-Sunnah wal-Jama'ah wameafikiana 
kuwa iman ni qawl (kauli) na 'amal (vitendo), na kuna 
Ahl al-'llm zaidi ya mmoja walioileta Ijmaa katika hili. 
Maelezo yake ni yale yalohudhurishwa na Shaykhul- 
Islam ibn Taymiyyah (Rahimahullah) aliposema, 

Na katika misingi ya Ahlus-Sunnah wal-Jama'ah ni 
kuwa ad-Din na iman ni qawl na 'amal. Qawl ya moyo 
na ulimi, na 'amal (vitendo) vya moyo, ulimi, na kiwili- 
wili. 120 

Kwa ufafanuzi zaidi, pindi Allah (ta'ala) alipotoa amri 
kama ya swalah, zakah, n.k., nguzo ya iman kuhusiana 
na amri ya Allah (ta'ala) ni inqiyadh (kuikiri/kuikubali) 
amri hiyo, na hilo ni tendo la moyo. Kwa hiyo, yeyote 
asokuwa na inqiyadh katika moyo wake juu ya amri ya 
Allah (ta'ala) ni kafir. 


120 AI-'Aqidah al-Wasitiyyah. 


75 


Shaykhul-lslam ibn Taymiyyah (Rahimahullah) 
amesema, "Inajulikana kuwa iman ni iqrar na siyo tu 
tasdiq m . Iqrar inayo na inaundwa na qawl ya moyo, 
ambayo ni tasdiq, pamoja na vitendo vya moyo, 
ambayo ni inqiyadh." Kisha akasema, "Hivyo yule 
ambaye hana katika moyo wake tasdiq na inqiyad ni 
kafir."122 

Kadhalika kuna haja ya kufafanua jambo muhimu; 

Nalo ni kuwa inqiyadh ya moyo juu ya amri ya Allah ni 
lazima idhihirike yenyewe na ionyeshe athari (ishara) 
kwenye kiwili-wili. Hivyo mwenye kukataa na 
kuachana na matendo (ya kiwili-wili), basi hiyo ni 
ishara ya kuwa hana iman na (hana) inqiyadh, au ni 
ishara ya udhaifu wa iman yake na inqiyadh yake. Kwa 
hali hiyo mwenye kuacha / kukataa matendo [ya kiwili- 
wili], basi aidha ni kafir au fasiq. Na hili liko katika hali 
mbalimbali kulingana na yenye kuachwa. 

Shaykhul-lslam ibn Taymiyyah (Rahimahullah) 
anasema, "Msingi wa iman ni (uko) katika moyo, nao 
ni kauli ya moyo na matendo yake, yaani iqrar yenye 
tasdiq, mapenzi, na inqiyadh. Na kilicho moyoni ni 
lazima kidhihirike na kijionyeshe kwenye kiwili-wili. 
Kama hatendi itakiwavyo, basi ni uthibitisho wa 
kukosekana kwake ama (ni uthibitisho) wa udhaifu 
wake."123 

121 Tanbihi ya mhariri: lqrar ni kitendo cha 
kuthibitisha kwa dhati kuwa kitu/jambo fulani ni la 
kweli kabisa. Tasdiq ni kukubali (kuridhia), nako ni 
kuamini moyoni pekee. Hapa imetajwa tofauti adhimu 
na Ibn Taymiyyah (Rahimahullah). 

122 Majmu' al-Fatawa, Juz. 7, uk. 638. 

123 ibid, Juz. 7, uk. 644 


76 


Linalokusudiwa ni kuwa kama mtu atakataa (kupinga) 
na kuacha kutenda matendo ya Kiislam kutokana na 
kibr na majivuno, basi yeye kafir kutokana na kukosa 
inqiyadh. Kufr hii ni kama kufr ya Iblis aliyekataa na 
akaacha kumsujudia Adam ('Alayhis-salam), 
japokuwa alikiri kwamba ilikuwa ni wajib [juu yake]. 

Tunarudi katika suala la at-taifah al-mumtani'ah; hivyo 
tunasema: 

Ni nini at-taifah al-mumtani'ah? 

Jibu: Ni kundi linalojinasibisha lenyewe na Uislam, 
kisha likajivua/kujitenga na likapinga shari'ah na 
'lbadat/desturi za Kiislam zilizowazi kwa nguvu na 
mapigano, licha ya kwamba wanakubali wajib 
(ufaradhi) wake. 

Mfano; Kama kundi litaacha kutoa zakah, au kufunga 
Swawm [mwezi wa Ramadhan], au mfano wake 
katika desturi za Uislam, hata kama wanakiri uwajib 
wake. Au hawaachi mambo yalokatazwa ya wazi na 
dhahiri kama vile riba, pombe, na zina, japo kuwa 
wanakiri kukatazwa kwake; na hatuna uwezo wa 
kuwarejesha wao isipokuwa kwa kupigana (nao). Au 
wana nguvu na wakaacha kufanya mambo ya kiislam 
yaliyo wazi na dhahiri, japo kuwa hawapigani juu ya 
hilo. 

Lingine twasema: 

Ni ipi hukm ya at-taifah al-mumtani'ah? 

Jibu: Hukm ya at-taifah al-mumtani'ah kwa mujibu wa 
rai/mtazamo sahih wa Wanachuoni ni kwamba hukm 
yake ni ile ya Riddah na kutoka katika Uislam. Hayo 
yanatokana na yalopita katika utangulizi kwamba 
iman ni nini? ambayo ni gawl na 'amal, pamoja na 


77 


inqiyadh juu ya maamrisho Yake (ta'ala) kwamba 
muhimu. 

Dalili / uthibitisho wa hilo ni Ijmaa ya Maswahabah 
(Radiyallahu 'Anhum), inayoonyesha uthibitisho wake 
juu ya ukweli kwamba waliwazingatia wale walozuia 
(kataa kutoa) zakah kuwa ni Murtaddin. 

Abu 'Ubayd al-Qasim ibn Sallam anasema, "Na 
linalothibitisha hili ni jihad ya Abu Bakr as-Siddiq 
(Radhiyallahu 'Anhu) pamoja na Muhajirin na Ansar 
dhidi ya Waarabu walokataa kutoa zakah - Jihad hii 
ilikuwa kama jihad ya Mjumbe wa Allah (Swalallahu 
'Alayhi wa sallam) dhidi ya Ahl ash-shirk. Hakukuwa 
na tofauti baina yao katika kuhalalisha damu yao, 
(kuziteka) kuzifanya watumwa familia zao, na 
kuchukua mali zao kama ghanimah (ngawira). Na si 
kwamba walikanusha, bali hawakutoa tu.'"l24 

Shaykhul-lslam ibn Taymiyyah (Rahimahullah) 
anasema, "Wameafikiana Maswahabah, na 
Wanachuoni wakubwa baada yao, juu ya kuwapiga 
vita wenye kukataa kutoa zakah hata kama 
wanasimamisha khamsah swalawat na wanafunga 
mwezi wa Ramadhan, na hawakupewa 'udhr wa 
shubuhah yao. 

Na kutokana na hilo wakawa ni Murtaddin; wakapigwa 
vita kwa kutotoa kwao (Zakah), ingawa walikiri uwajib 
wake kama ilivyoamrishwa na Allah."125 


124 Al-lman. 

125 Majmu' al-Fatawa, Juz. 28, uk. 519. 


78 



Na Shaykh Muhammad ibn 'Abdil-Wahhab anasema 
baada ya kuyanukuu maneno ya Shaykhul-lslam, 
"Hivyo, zingatia/tafakari kauli yake ya wazi kwamba 
kundi lililokataa kutoa zakah kwa Khalifah lilipigwa 
vita na akawahukumu wao kuwa ni kuffar, wametoka 
katika Uislam (wameritadd), watoto wao wachukuliwe 
mateka (wafanywe watumwa), mali yao ichukuliwe 
kama ngawira, licha ya kwamba walikiri uwajib wa 
zakah, walitekeleza khamsah swalawat, na 'ibadat 
zingine zote za Kiislam isipokuwa kutoa zakah. Na 
kwamba hayo yote hayakuwakinga wao na kupigwa 
vita, wala hayakuwazuilia wao kuhukumiwa kufr na 
riddah, na kwamba haya yamethibiti ndani ya Kitabu, 
Sunnah, na Ijmaa ya Maswahabah (Radhiyallahu 
'Anhum). Na Allaah ndiye Mjuzi zaidi."126 

Hukm ya kupigana na at-taifah al-mumtani'ah: 

Hakika, yaliyothibiti kutoka katika Kitabu, Sunnah na 
Ijmaa ya Maswahabah ni kuwa kupigana na at-taifah 
al-mumtani'ah ni wajib (lazima). 

Allah (ta'ala) anasema, 

"Na piganeni nao mpaka isiwepo fitnah (na mateso) 
na Din yote iwe kwa ajili ya Allaah."127 

Hivyo ikiwa sehemu ya Din ni kwa ajili ya Allah na 
sehemu nyingine ni kwa ajili ya wasiokuwa Allah, ni 
wajib kupigana mpaka Din yote iwe kwa ajili ya Allah. 

Katika swahihayn (al-Bukhari na Muslim), kutoka kwa 
ibn 'Umar (Radiyallahu 'Anhuma) kwamba Mjumbe wa 
Allah (sallallahu ‘alayhi wa sallam) amesema, 

126 Ad-Durar as-Saniyyah, Juz. 10, uk. 179. 

127 Al-Anfal: 49. 


79 


Nimeamrishwa nipigane (nipambane) na watu mpaka 
washuhudie kwamba Laa llaaha illaa Allaah 
Muhammad RasuwluLlaah (Hakuna mwenye haqq ya 
kuabudiwa isipokuwa Allaah na Muhammad ni 
Mjumbe wake), wasimamishe swalah, na watoe zakah. 
Wakifanya hivyo, basi imehifadhika kwangu 
(sitamwaga) damu yao na (sitachukua) mali yao ila 
kwa haqq ya Uislam, na hisabu yao iko kwa Allah. 

Na Abu Bakr (Radiyallahu 'Anhu) alisema, "Hakika, 
zakah ni haqq katika mali. Naapa kwa Allah, 
wakikataa kunipa kamba itumikayo kumfunga ngamia 
-jike, waliyokuwa wakimpa Mjumbe wa Allah 
(Swallallahu 'Alayhi wa sallam), nitawapiga vita 
kwayo'"l28 

Na Shaykhul-lslam ibn Taymiyyah (Rahimahullah) 
amesema, "Wanachuoni wameafikiana kwamba kila 
kundi litakalokataa ’ibaadah / jambo la wazi na dhahiri 
katika 'lbadat za Kiislam, kwamba ni wajib (lazima) 
kupambana / kuwapiga vita mpaka Din yote iwe kwa 
ajili ya Allah, kama [wapigwavyo] muharibin."129 

Kadhalika amesema, "Hivyo, inapata kujulikana kuwa 
ikiwa baadhi ya watu watajinasibisha tu na nembo ya 
Uislam bila kufuata desturi/'lbaadat zake na Shari'ah 
zake, basi hawaachwi kupigwa vita . Bali, kupigana 
nao ni lazima mpaka Din yote iwe kwa ajili ya Allah na 
mpaka pasiweko fitnah yoyote. Kwa hiyo ikiwa 
sehemu ya Din ni kwa ajili ya asiyekuwa Allah, 
kupigana inakuwa ni wajib. Hivyo, genge lolote 
linalokataa kutekeleza swalawat za faradh; funga 
(swawm); au Hajj; au likamwaga damu na kupora mali 

128 Muttafaq. 

129 Al-Fatawa al-Kubra, Juz. 5, uk. 529. 


80 


iliyohifadhika; au likajiingiza katika unywaji pombe; 
uzinifu (walooa); uasherati (hawajaoa); kamari; au 
kuoa wale waliokatazwa kuwaoa; au watu 
wasiowapiga vita makuffar; hawawatozi jizyah 
Mayahudi na Wakristo; au jambo lingine lolote katika 
mambo ya wajibat na makatazo ya Din ambayo 
hakuna mwenye 'udhr wa kuyakanusha au kuyaacha, 
na ambayo mtu anakufuru kama akikanusha wajib 
(ufaradh) wake. Hivyo at-taifah al-mumtani‘ah 
hupigwa vita juu ya haya, hata kama wanayakiri 
[kwamba ni ya wajib au yamekatazwa]. Na katika hili, 
sijui ikhtilaf yoyote baina ya Wanachuoni."130 

Hivyo, ikiwa hii ndiyo hukm ya kundi kama halita(fuata 
na ku)fanyia kazi moja ya shari'ah na 'lbadat (desturi) 
za Uislam, basi itakuwaje likiacha nyingi zaidi ya hivi? 
Bali, itakuwaje kwa wale wasemao kuwa hawata- 
shikamana na Shari'ah ya Allah kwa kubadilisha na 
Sheria za Kidemokrasia au Kanuni za kutungwa?! 

Ikiwa hili limeeleweka, basi baadhi ya masa'il 
yanatakiwa kubainishwa: 

Suala la kwanza: 

Ikhtilaf iliyotokea baina ya 'Ulamaaus-Sahabah, Abu 
Bakr na ‘Umar, juu ya takfir ya at-taifah al-mumtani'ah. 

Kwa hakika, Ikhtilaf iliyokea mwanzo baina ya 
maswahabah kuhusu takfir ya wale waliokataa kutoa 
zakah imethibitishwa na maandiko ya hadith, 
yaliyopokewa na al-Bukhari na Muslim kutoka kwa 
Abu Hurayrah (Radiyallahu 'Anhu) ambaye kasema, 


130 Majmu' al-Fatawa, Juz. 28, uk. 502. 


81 


Alipofariki Mjumbe wa Allah (Swallallahu 'Alayhi wa 
sallam), na Abu Bakr akachukua nafasi yake, na 
Waarabu wakaanguka kwenye kufr, 'Umar aka- 
mwambia Abu Bakr, "Utapiganaje na watu hali ya 
kuwa Mjumbe wa Allah (Swallallahu 'Alayhi wa sallam) 
alisema, 'Nimeamrishwa nipigane (nipambane) na 
watu mpaka waseme laa llaaha illaa Allaah, hivyo 
yeyote atakayesema hivyo, basi mali yake na nafsi 
imehifadhika kwangu isipokuwa kwa haqq yake (yaani 
kwa mujibu wa Shari'ah), na hisabu yao iko kwa 
Allah.'" Abu Bakr akasema "Naapa kwa Allah, 
nitampiga vita yeyote mwenye kutofautisha baina ya 
salah na zakah. Hakika, zakah ni haqq katika mali. 
Naapa kwa Allah, kama watakataa kunipa kamba 
itumikayo kumfunga ngamia-jike, waliyokuwa 
wakimpa Mjumbe wa Allaah (Swllallahu 'Alayhi wa 
sallam), nitawapiga vita kwayo." 'Umar akasema 
"WaLlah, sikujua kama ni haqq mpaka nilipoona kuwa 
Allah amekipanua kifua cha Abu Bakr kwa ajili ya 
mapigano (vita)." 

Kule ‘Umar (Radhiyallahu 'Anhu) kusema kwamba 
imekatazwa kuwapiga vita wao kwa ajili wao 
wamesema 'laa llaaha illaa Allaah' ni uthibitisho wa 
wazi kwamba hakuwachukulia wao kuwa ni Kuffar. 

Miongoni mwa walioitaja khitilaf hii baina ya 
maswahabah ni Imam ibn Qudamah ndani ya kitabu 
chake Al-Mughni. Anasema, baada ya kutaja riwaya 
mbili kuhusiana na takfir ya waliokataa kutoa zakah, 
"Ni dhahiri kwa mujibu wa riwaya ya kwanza kuwa 
mwanzo, 'Umar na baadhi ya maswahabah wengine 
walikataa kupigana, na wangekuwa wanaamini kuwa 
watu hao ni kuffar, basi wasingerudi nyuma." 


82 


Suala la pili: 


Kutajwa ikhtilaf iliyotokea baina ya Wanachuoni 
kuhusu suala hili. 

Ikhtilaf baina ya Wanachuoni wa Ahlus-Sunnah 
kuhusiana na hukm ya kufr ya at-taifah al-mumtani‘ah 
imefungamana na ikhtilaf ya maswahaba 
(Radhiyallahu 'Anhum). Ash-Shafi'i (Rahimahullah) 
ameelemea kutowakufurisha wale walokataa kutoa 
zakah na akaendelea kusema kuwa kuwahusisha wao 
na riddah ilikuwa katika maana ya kilugha na si 
maana ya kishari'ah. Hivyo anaona kuwa 
maswahabah walikhitalifiana juu ya kuwapiga vita 
wao lakini waliafikiana kutowakufutisha wao. Anaona 
kuwa waliokataa kutoa haqq (ya zakah) kwa khalifah 
kwamba wana ta'wil. 

Imam ash-Shafi'i (Rahimahullah) anasema, 

Watu walioritadd baada ya Mjumbe wa Allah 
(Swallallahu 'Alayhi wa sallam) wako sampuli mbili: 
Miongoni mwao ni wale waliofitiniwa baada ya Uislam, 
kama vile Tulayhah, Musaylamah, al-'Ansi, na wafuasi 
wao. Na miongoni mwao ni wale waliojinasibisha na 
Uislam lakini wakakataa kutoa zakah. Mtu akiuliza: 

"Ni ipi dalili ya hilo ingali watu wanawaona wao ni 
watu wa riddah?" Basi hii [ni matumizi] ni lugha ya 
Kiarabu. Riddah inatokana na irtidad kutoka 
walikokuwa kwenda kwenye kufr, na [pia] irtidad kwa 
kuizuia haqq. Hivyo yeyote mwenye kurudi nyuma 
katika jambo fulani, inafaa kusema kuwa amefanya 
riddah kwenye hili ama lile. 131 

131 Al-Umm, Juz. 4, uk. 227. 


83 


Imam Ahmad pia alielemea kwenye hilo katika riwaya 
moja, kama alivyonukuu al-Athram kutoka kwake 
kuhusu mtu mwenye kuacha swawm ya Ramadhan, 
alipoulizwa, "Je, yeye ni kama mwenye kuacha salah?" 
Akajibu, "Swalah imetiliwa mkazo sana, si kama 
mambo mengine." Kisha akaulizwa "Na je, mwenye 
kuacha [kutoa] zakah?" Akajibu, "Imekuja kutoka kwa 
'Abdullah [ibn Mas'ud] kwamba 'mwenye kuacha 
[kutoa] zakah si Muislam.' Na Abu Bakr, kwa ajili ya 
hilo alipigana. Na hadith inahusu swalah."132 

Al-Qadhi Abu Ya'la anasema, Lililo wazi katika hili ni 
kwamba amesimulia qawl ya 'Abdullah [ibn Mas'ud] 
na kitendo cha Abu Bakr, na hakudai (kuunga mkono) 
hilo kutokana na yeye kusema, "hadith inahusu 
swalah." Yaani, hadith iliyopokewa yenye [kutaja] kufr 
inapatikana kuhusiana na swalah. Na kauli ya Mtume 
(Swallallahu 'Alayhi wa sallam), "Baina ya mja na kufr 
ni kuacha swalah. Hivyo yeyote mwenye kuacha 
Swalah, basi amekufuru." Na pia kwa sababu zakah ni 
haqq ya mali, na mtu hawi kafir kwa kutoitoa. Na 
kuipigania ni kama kafarah na ni kama haqq za 
watu. 133 

Shaykhul-lslam ibn Taymiyyah (Rahimahullah) 
anasema, "Fuqaha wamegawanyika katika rai mbili 
kuhusiana na kufr ya yeyote mwenye kukataa kutoa 
zakah na akapigana na kiongozi (khalifah) juu ya hilo 
hali ya kuwa anakiri uwajibu wake. [Rai] Zote mbili 
zimesimuliwa kutoka kwa Ahmad, kama zilivyo riwaya 
zake mbili kuhusu takfirya Khawarij."134 

132 Al-Ahkam as-Sultaniyyah 

133 Al-Masail war-Risalah, Juz. 2, uk. 50. 

134 Majmu' al-Fatawa, Juz. 35, uk. 15. 


84 


Suala la tatu: 


Je, mtu mwenye kukataa kuwakufurisha at-taifah al- 
mumtani'ah ni mubtadi' (mzushi) au Sunni? 

Twasema: Yeyote mwenye kusema kuwa at-taifah 
al-mumtani'ah hawakufuru kutokana na kauli yake 
kwamba iman ni qawl na si 'amal, basi yeye ni Murji'ah. 
Lakini mwenye kusema kuwa iman ni qawl na 'amal, 
kisha asiwakufurishe at-taifah al-mumtani'ah, hawi 
mzushi lakini ni mujtahid aliyekosea. Imam ash-Shafi'i 
anaingia hapa, kwani anakiri kwamba iman ni qawl na 
'amal kama walivyofanya Jumhur ya Wanachuoni 
wakubwa wa Ahlus-Sunnah wal-Jama'ah. 

Imam ash-Shafi'i (Rahimahullah) anasema, "llikuwa ni 
kwa Ijmaa ya Sahabah na wale walowafuatia baada 
yao, miongoni mwa wale tunaowafahamu, kwamba 
iman ni qawl, 'amal, na niyyah. Na hakuna kimoja kati 
ya vitatu hivi kinachotosheleza bila vingine."135 

Suala hili linafanana na ikhtilaf ya rai kuhusu kufr ya 
mwenye kuacha Swalah. Hivyo, yeyote miongoni mwa 
Wanachuoni aliyeonelea kutomkufurisha mwenye 
kuacha Swalah huku akisema kuwa iman ni qawl na 
'amal, yeye ni Sunni na si Mubtadi' (mzushi). Kuhusu 
mtu asiyemkufurisha mwenye kuacha Swalah au 
anaona kuwa mwenye kuuawa baada ya kulinganiwa 
katika hilo ni Muislam, basi ameanguka katika 
shubuhah waliyoangukia Murjiah na Jahmiyyah 
kuhusu jina la iman na akaegemeza mtazamo wake 
wa kutofanya takfir juu yake [shubuhah hiyo]. 


135 Sharh Usul l’tiqad Ahl as-Sunnah wal-Jama'ah, 
Juz. 7, uk. 957. 


85 


Shaykhul-lslam ibn Taymiyyah (Rahimahullah) 
anasema, "Nukta hii inahitaji kutazamwa upya. 
Basi yeyote ajuaye kwamba lililowazi limefunga- 
manishwa na lililofichika, itatoweka kwake yeye 
shubuhah katika hili. Atajua kuwa yeyote katika 
fuqaha alosema kuwa mtu akikiri uwajibu [wa 
Swalah] na asiitekeleze - kwamba hauliwi au 
anauawa hali ya kuwa ni Muislam - basi 
ameanguka katika shubuhah waloanguka 
Murjiah na Jahmiyyah. Ambayo ni shubuhah ile 
ile walianguka wale waloonelea kuwa yeyote 
mwenye utambuzi na uwezo kamili hatumii 
(hathibitishi) kitu chochote katika 'amal (vitendo). 
Kwa hiyo, wale miongoni mwa fuqaha walioacha 
kumuua mtu huyu, waliegemeza kauli yao katika 
suala la iman, kwamba matendo hayapo katika 
iman."136 

Hebu tupigie mfano: 

Na ni yale yaliyosimuliwa na ibn Shihab az-Zuhri 
(Rahimahullah). Katika Ta’dhim Qadr as-Salah, al- 
Marwazi anasimulia kutoka kwa ibn Shihab az- 
Zuhri kwamba aliulizwa kuhusu mtu mwenye 
kuacha Swalah, akasema, "Kama ameacha 
kutokana na yeye kuzusha din isiyokuwa Din ya 
Uislam, anatakiwa kuuawa. Na kama anafanya 
hivyo kutona na kuwa fasiq, atachapwa (pigwa) 
na kutiwa jela." 

Hivyo inabainika kwamba ibn Shihab haoni kuwa 
mtu mwenye kuacha Swalah kuwa amekufuru. 

136 Majmu' al-Fatawa, Juz. 2, uk. 957. 


86 


Imesimuliwa na al-La'laka'i kutoka kwa Ma’qal 
ibn 'Ubaydillah al-'Absi, kwamba alimwambia 
Nafi', mtumwa wa ibn 'Umar, wanasema: 
"Tunakiri kuwa Swalah ni fardh (lazima), lakini 
hatuswali; kwamba pombe imekatazwa, lakini 
tunainywa; kwamba imekatazwa kuwaoa mama 
(zetu), lakini tunataka (kuwaoa)." Hapo 
akauachia mkono wangu na akasema, "Yeyote 
mwenye kufanya hivyo ni kafir." 

Ma’qal anaendelea kusema: Baadaye, nilikutana 
na az-Zuhri na nikamjulisha juu ya kile 
wakisemacho naye akasema, "Subhana Allah, 
watu wameanza kubishana juu ya hilo? Mjumbe 
wa Allah (Swallallahu 'Alayhi wa sallam) 
amesema, 'Mzinifu si muumini wakati ule 
anapofanya uzinifu, na mnywaji pombe si 
muumini wakati anapokunywa pombe.”’137 

Basi hebu tazama kauli yake hii halafu 
husianisha na kutomkufurisha mtu mwenye 
kuacha swalah, wakati anawakemea Murjiah 
wanaoondoa vitendo nje ya jina la iman. Hili ndilo 
linalotufanya sisi tusiwatuhumu irja' watu kama 
Imam az-Zuhri kwa sababu haoni kuwa mtu 
aliyeacha swalah kwamba amekufuru. Tafakari 
jambo hili kwa kina sana, na wala usidanganywe 
na wingi wa wale wanaotaka uasi na kauli / 
maneno ya watu wachupao mipaka. 


137 Sharh Usul l'tiqad Ahl as-Sunnah wal-Jama'ah, 
Juz. 5, uk. 1025. 


87 



Mwisho, ubainisho muhimu unatakiwa kuzingatiwa. 

Ni kuwa wengi katika wale tunaopigana nao leo katika 
madh-hab ya kufr na riddah hawamo katika ikhtilaf 
ilotokea baina ya Ahl al-'llm kuhusiana na at-tawaif 
(wingi wa at-taifah) al-mumtani'ah. Hivyo, majeshi ya 
serikali za kitwaghut, polisi wao, na mawakala 
(maafisa) wao ni kuffar kwa mujibu wa Ijmaa. Wana 
ufanano wa karibu sana na wafuasi wa Musaylamah 
na al-Aswad [al-'Ansi] kuliko wale waliokataa [kutoa] 
zakah. Hivyo hivyo, wanajeshi wa twaghut na kila 
mwenye kupigana kwa ajili yake ni kafir kama 
ilivyoainishwa na maandiko ya Quran, kama 
alivyosema Allaah (ta'ala), "Walioamini wanapigana 
katika njia ya Allaah, na waliokufuru wanapigana 
katika njia ya twaghut. Basi piganeni na marafiki wa 
Shaytan. Hakika vitimbi (hila) vya Shaytan ni dhaifu 
(mno).’"l38 

Mwenye kushirikiana na taghut katika kuhukumu 
kinyume na aliyoyateremsha Allah na akawapiga vita 
Awliyaa' (vipenzi) wa Allah, basi ni kafir kama yeye 
(yaani twaghut). Kwa sababu mwenye kushirikiana 
(kufanya urafiki) na kuffar naye ni katika wao, 
kutokana na kauli Yake (ta'ala), "Na miongoni mwenu 
mwenye kufanya urafiki nao, basi huyo ni katika wao. 
Hakika Allaah hawaongoi watu madhalimu."139 

Na tuliona huko nyuma kuwa bara'ah dhidi ya 
mushrikin na kufungamana na muwahhidin ni katika 
asl ad-Din ambapo hakuna 'udhr bi Jahl, wala ta'wil, 
kwa yeyote katika hilo. Kwa ujumla hii nukta ni yenye 
Ijmaa, na Himd zote ni za Allah (ta'ala). 

138 An-Nisa: 76 

139 Al-Maidah: 51 


88 


Sura 6 


Darul-Kufr na Hijrah 

Katika Sura hii tutazungumzia - bi Idhn Allah (ta'ala) - 
mambo mawili: 

La Kwanza: Diyar (wingi wa dar, kilugha. Miji) na hukm 
zake. 

Tutashughulika na mambo yafuatayo yahusianayo na 
diyar: 

Kwanza kabisa: Maana ya dar na mgawanyo wa 
ulimwengu / dunia katika aina mbili za miji. 

Pili: Maana ya Da rul-lslam na darul-kufr. 

Tatu: Sababu zinazopelekea kuuhukumu mji kuwa ni 
wa Kiislam au wa Kikafiri. 

Nne: Aina za darul-kufr. 


La Pili: Hijrah na hukm zake. 

Na tutashughulika na mambo yafuatayo yahusianayo 
na hijrah. 

Kwanza kabisa: Hukm ya hijrah. 

Pili: Hukm ya kuacha hijrah. 

Tatu: Mashart ya wale waishio darul-kufr. 


89 


Sasa tunaanza na mazungumzo kuhusiana na hukm 
zinazohusiana / kufungamana na diyar. 

Suala la kwanza katika Jambo la kwanza: 

Maana ya dar, mgawanyo wa ulimwengu / dunia 
katika aina mbili za miji, na maana ya ki-istilahi ya 
neno dar. 

Wanachuoni wa Salaf na wale walofuata baadaye 
wameafikana juu ya mgawanyo wa dunia katika aina 
mbili za miji: darul-lslam na darul-kufr. Mgawanyo huu 
umeegemezwa katika kitabu cha Allaah na Sunnah za 
Mjumbe wa Allah (Swallallahu 'Alayhi wa sallam). 

Kutoka katika kitabu cha Allah ni qawl Yake (ta'ala), 
"Na wale ambao, kabla yao, walikuwa na dar na 
wakaamini, wanawapenda muhajirin...”140 

Imam ibn Kathir (Rahimahullah) anasema, "Yaani, 
wale waliokuwa wakiishi darul-Hijrah, kabla ya 
Muhajirin na walioamini kabla ya walio wengi." 

Na Allah (ta'ala) anasema, "Hakika, Malaika 
watawaambia wale ambao wamewafisha nao 
wamejidhulumu nafsi zao, 'Mlikuwa vipi?' Watasema, 
'Tulikuwa tunaonewa.' Malaika watawaambia, 'Kwani 
ardh ya Allah haikuwa na wasaa wa kuhamia humo?' 
Basi hao makaazi yao ni Jahannam, nayo ni marejeo 
mabaya kabisa."141 

Hijrah, inapotajwa kwa ujumla katika Kitabu na 
Sunnah, inakusudia kuonyesha mahali anapoishi mtu 
kutoka darul-kufr kwenda katika darul-lslam. 

140 Surah al-Anfal: 9 

141 Surah an-Nisa: 97 


90 


Kwa upande wa Sunnah, basi mgawanyo wa diyar 
umekuja katika ahadith mbalimbali. Miongoni mwazo 
ni ile ilokuja katika hadith marfu' iliyosimuliwa na 
Muslim kutoka kwa Buraydah ibn al-Hasib 
(Radhiyallahu 'Anhu), 

Kisha walinganieni/waiteni katika Uislam, wakikubali 
(wakiitika), wakubalieni na jizuieni kutokana na 
[kuwadhuru] wao. Na kisha walinganieni wahajir 
(wahame) kwenye miji yao waende katika dar (mji) ya 
Muhajirin. Na wabashirieni kuwa wakifanya hivyo, basi 
watapata kile wanachostahili Muhajirin na juu yao 
yatakuwa yale yaliyo juu ya Muhajirin. 

Na an-Nasai (Rahimahullah) amesimulia, kwa isnad 
sahih, kutoka kwa Jabir ibn Zayd (Radhiyallahu 'Anhu) 
ambaye amesema, Ibn 'Abbas (Radhiyallahu 'Anhuma) 
amesema, 'Mjumbe wa Allah (Swallallahu 'Alayhi wa 
sallam), Abu Bakr, na 'Umar walikuwa ni katika 
Muhajirin, kwani waliwahajir (waliwahama) mushrikin, 
na baadhi ya Ansar walikuwa muhajirin, kwani 
Madinah iilikuwa ni dar ya shirk, kisha wakaja kwa 
Mjumbe wa Allah (Swllallahu 'Alayhi wa sallam) usiku 
wa (fungamano la) al-'Aqabah. 

Suala la pili kuhusu diyar: 

Maana ya darul-lslam na darul-kufr. 

Darul-lslam: Ni kila mji au mahali ambapo Shari'ah za 
Kiislam ziko juu, na utawala, nguvu, na ufanyaji wa 
maamuzi ni wa Muslimin, hata kama wengi wanaoishi 
humo ni kuffar. 

Darul-kufr: Ni kila mji au sehemu / mahali ambapo 
sheria za kikafiri ziko juu, na utawala, nguvu, na 
ufanyaji wa maamuzi ni wa kuffar, hata kama wengi 
wanaoishi humo ni Muslimin. 


91 


Imam ibnul-Qayyim (Rahimahullah) anasema, "Darul- 
Islam ni ule mji wanaoishi Muslimin na ndani yake 
Shari'ah za Kiislam zinatekelezwa (kufanyiwa kazi). 
Na kama Shari'ah za Kiislam hazifanyiwi kazi, basi si 
darul-lslam, hata kama unapakana nao. Hii ni at-Taif, 
iko karibu sana na Makkah, na haikuwa darul-lslam 
kutokana na Fat-h Makkah, hali kadhalika pwani." 142 

Na ibn Muflih (Rahimahullah) anasema, "Kipengele 
cha kuthibitisha darul-lslam na darul-harb: Kila mji 
ambao hukm/Shari'ah za Kiislam (zimetawala) ziko 
juu, basi ni darul-lslam. Na ikiwa hukm/sheria za 
kuffar ziko juu, basi ni darul-kufr; na hakuna diyar 
nyingine ila hizi mbili."143 

Suala la tatu: 

Sababu zinazopelekea kuuhukum mji kuwa ni wa 
Kiislam au wa Kikafiri. 

Kwa kuchunguza aqwal za ‘ulama inabainika kuwa 
hutoa sababu mbili katika kuuhukumu mji (dar): 

1. Nguvu na utawala. 

2. Aina ya sheria zinazotekelezwa ndani yake.. 

Ibn Hazm (Rahimahullah) anasema, qawl ya Mjumbe wa 
Allah (Swallallahu 'Alayhi wa sallam), "Mimi niko mbali (barii') 
na kila Muislam anayeishi miongoni mwa mushrikin," 
inapambanua tulichokisema, na kwamba yeye ('Alayhis- 
salam) kwa kusema hivyo alimaanisha darul-harb. La si 
hivyo, yeye ('Alayhis-salam) alikuwa na wawakilishi wake 
huko Khaybar, ilihali wote (waloishi humo) walikuwa 
Mayahudi. 

142 Ahkam Ahl adh-Dhimmah, Juz. 2, uk. 728. 

143 Al-Adab ash-Shar'iyyah wal-Manh al-Mar'iyyah, Juz. 1, 
uk. 190 


92 


Kadhalika, kama Ahl adh-dhimmah (wale walipao jizyah) 
wako (wanaishi) katika miji yao na hakuna mtu 
anayechanganyika nao, basi mtu mwenye kuishi miongoni 
mwao kwa ajili ya kuwahukumu wao au kwa lengo la 
biashara si kafir wala hatendi dhambi (kwa kufanya hivyo). 
Bali ni Muislam safi. 

Na dar yao ni dar ya Kiislam na si dar ya shirk, kwa sababu 
dar hunasibishwa (huhukumiwa) tu juu ya yule mwenye 
kuiongoza, mwenye kuitawala, na mwenye kuimiliki.144 

Abu Yusuf na Muhammad ibn al-Hasan (Rahimahumallah 
ta'ala) wote wawili wamesema, "Ikiwa ndani yake 
hukm/sheria za shirk ziko juu, basi mji wao umekuwa darul- 
harb, kwa sababu mji hunasibishwa aidha kwetu au kwao 
kulingana na nguvu na umiliki. Kwa hiyo sehemu / mahali 
popote ambako sheria za shirk ziko juu, basi katika eneo 
hilo nguvu iko kwa mushrikin na hivyo itazingatiwa kuwa ni 
dar Al-harb. Na kila eneo ambalo sheria za Kiislam ziko juu, 
basi nguvu iko kwa Muslimin."145 

Na ash-Shawkani (Rahimahullah) anasema, kinacho- 
zingatiwa kuhusiana na dar ni kutazama neno la nani liko 
juu zaidi. Hivyo Amri na Makatazo ni ya Uislam, na kuffar 
hawana uwezo wa kudhihirisha kufr yao isipokuwa 
iliyoruhusiwa na Ahl al-lslam, basi hii ni darul-lslam. 
Haiathiriwi (kudhuriwa) na kudhihiri kwa kufr kutokana na 
ukweli kwamba haijafanywa kwa nguvu ya kuffar wala kauli 
(amri) yao, kama inavyokuwa kwa ahl adh-dhimmah 
miongoni mwa mayahudi, wakristo, na wengine wenye 
mkataba wa amani waishio katika miji ya Kiislam. Na kama 
hali ikiwa kinyume chake, basi dar (nayo) itakuwa kinyume 
chake.146 


144 Al-Muhalla, Juz. 12, uk. 126. 

145 Al-Mabsut, Juz. 10, uk. 114. 

146 As-Sayl al-Jarrar, Juz. 4, uk. 575-57 


93 



Suala la nne: 


Aina za darul-kufr. 

Diyar al-kufr zimegawanyika aina mbili kutegemeana 
na kufr ni ya zamani (asl) au ya sasa (at-tari): 

Aina ya kwanza: Darul-kufr al-asli: Ni ule ambao 
haukuwahi kuwa darul-lslam. 

Aina ya pili: Darul-kufr at-tari: Ni ule ambao mwanzo 
ulikuwa (uliwahi kuwa) darul-lslam, kuffar 
wakauchukua, au watawala (viongozi) wake 
wakafanya Riddah (wakaritadd), au watu wake 
wakaritadd, na zikaanza kufanyiwa kazi hukm za kufr. 

Hivyo, haiwajibishi kwamba hali ya mji itabaki vile vile 
(haibadiliki), bali hali yake inaanguka katika yale 
mambo yenye kubadilika na kugeuka. Hii inamaanisha 
kuwa mji unaweza kubadilika kutoka hali moja 
kwenda hali nyingine. Kwa hiyo unaweza ukawa darul- 
kufr, kisha unaweza kubadilishwa kuwa darul-lslam, 
na unaweza ukawa darul-lslam kisha ukageuzwa 
kuwa darul-kufr. 

Shaykhul-lslam ibn Taymiyyah (Rahimahullah) 
anasema, "Mji kuwa darul-kufr au darul-lslam au darul 
-iman; mji wa amani au mji wa vita; mji wa Taa'ah au 
mji wa maovu; mji wa waumini au mji wa waasi (watu 
jeuri); ni hali (sifa/tabia) zenye kubadilika na si za 
kudumu. Zinaweza kubadilika kutoka sifa moja 
kwenda nyingine kama ambavyo mtu aweza kutoka 
kwenye kufr kwenda katika iman na 'llm, hali 
kadhalika kinyume chake."147 


147 Majmu' al-Fatawa, Juz. 27, uk. 45. 


94 


Na hapa kuna suala muhimu: 

Hailazimu wakati wakuuhukumu mji ambao ni darul-kufr, 
uwe ni asli au at-tari, kwamba Muislam yeyote aishiye humo 
ni kafir. Hapana, hiyo ni kauli ya watu wafanyao ghuluw na 
ni njia katika njia za Khawarij. 

Al-Ash‘ari (Rahimahullah) ameitaja kauli hii 
(akainasibisha) na moja ya madh-hab ya Khawarij na 
kusema, "Azariqah wanasema yeyote mwenye kuishi 
darul-kufr ni kafir, hana khiyari ila kuondoka."148 

Na akasema kuhusiana na Khawarij Bayhasiyyah na 
'Awfiyyah kwamba wanasema, "Kiongozi akikufuru, 
wakaazi nao hukufuru, iwe kwamba watakuwapo au 
la."149 

Haya ni kwa sababu msingi ni kuwa Muislam hubaki na 
Uislam wake katika kila mji na chini ya kila anga madamu 
hakufanya kitenguzi katika vitenguzi vya Uislam. Na 
lililojengwa kwa haqq halivunjwi / kuondolewa kwa 
mashaka. 

Imam ash-Shawkani (Rahimahullah) anasema, 
"Tambua, kwamba kujishughulisha na mazungumzo 
ya darul-lslam na darul-kufr yanafaida ndogo (yaani, 
hukm ya wakaazi wake), kutokana na tuliyotangulia 
kusema kuhusu darul-harb na kwamba damu na mali 
ya kafir harbiy (mwenye vita) ni halali kwa kila hali 
madamu hana mkataba wa amani na Muslimin, na 
kwamba damu na mali ya Muislam imehifadhika (ni 
haramu) kutokana na kinga ya Uislam, iwe ni katika 
darul-harb au usiokuwa huo."150 

148 Maqalat al-lslamiyyin, Juz. 1, uk. 88. 

149 ibid, Juz. 1, uk. 103 

150 As-Sayl al-Jarrar, Juz. 1, uk. 976. 


95 


Tahqiq 151 ni kusema: 


Hukm ya wakaazi katika darul-kufr at-tari, au tuseme 
kwamba asl (kanuni ya msingi) yao ni Uislam au kufr, 
au hukm ya mtu ambaye hali yake haijulikani, 
hutofautiana kutokana na hali mbalimbali. Yote hayo 
ni hukm za kifiqhi, zinazorejeshwa katika fatawa za 
‘ulama. 

Kwa sababu hiyo, utakuta kwamba kauli zao 
zinatofautiana kulingana na hali mbalimbali (tofauti- 
tofauti) za wakaazi wa miji hii. 

Tunakupatia baadhi ya mifano yake: 

Mfano wa kwanza: Fatwa of Shaykhul-lslam 
(Rahimahullah) kuhusu watu wa Mardin. 

Ulikuwa ni darul-lslam, kisha Tatar wakauchukua, na 
kutekeleza hukm / sheria za kufr ndani yake. Basi 
akaulizwa (Rahimahullah) kuhusu mji wa Mardin, 
kwamba je, ni dar al-harb au dar al-amn; Je, ni wajib 
kwa Waislam waishio humo kufanya hijrah au la; na 
ikiwa hijrah ni wajib juu yake, lakini hafanyi hivyo na 
badala yake anawasaidia maadui wa Muslimin kwa 
mali yake au kwa dhati (nguvu) yake mwenyewe, je, 
anafanya dhambi kufanya hivyo?; au Je, mtu mwenye 
kumtuhumu yeye nifaq na kumlaani anafanya 
madhambi? 


151 Tanbihi ya mhariri: Tahqiq maana yake uhakiki 
(uthibitisho), yaani, uthibitisho wa ki-'llm wa jambo 
fulani; na kilichokusudiwa hapa ni kwamba baada ya 
kupitiwa na kuhakikiwa, kwa kulitazama jambo 
twaweza kusema, au kilichokusudiwa ni kuwa... 


96 


Akajibu: Alhamd liLlaah. Damu za Muslimin pamoja 
na mali zao ni haramu (zimehifadhiwa) iwe ni Mardin 
au (mji) usiokuwa huo. Na imekatazwa kuwasaidia / 
kuwaunga mkono wale walio nje ya Shari'ah ya Uislam 
wawe ni watu wa Mardin au wengineo. Aishiye humo, 
kama hawezi kusimamisha din yake, basi hijrah ni 
wajib juu yake, la si hivyo itakuwa inapendeza tu na si 
wajib. 

Kuwasaidia maadui wa Muslimin kwa nafsi zao au 
mali zao imekatazwa (haramu). Ni lazima wajiepushe 
na hilo kwa njia yoyote wawezayo, kwa kujiepusha 
(kujitenga) nao, au kwa kutumia maneno yenye 
maana nyingi tofauti, au kwa kuwahadaa 
(kuwadanganya). Kama haya hayawezekani 
isipokuwa kwa hijrah, basi inakuwa wajib juu yake. 
Haifai (ni haramu) kuwalaani na kuwatuhumu wao 
nifag kwa ujumla. Bali laana na tuhuma za nifaq ni 
sifa zilizotajwa ndani ya Kitabu na Sunnah, na baadhi 
ya watu wa Mardin na wasokuwa wao wanaingia 
katika hizo. 

Kuhusiana na kwamba je, ni dar al-harb (vita) au dar al-amn 
(amani), basi ndani yake unabeba maana zote mbili. Hauko 
katika hali ya darus-silm ambapo Shari'ah za Uislam 
zinatekelezwa na wanajeshi wake ni Muslimin, na hauko 
katika hali ya darul-harb ambapo watu wake ni kuffar. 
Badala yake, mji huu uko katika aina ya tatu ambapo ndani 
yake muislam anatekelezewa mambo yake kama 
anavyostahili na aliye nje ya Shari'ah anapigwa vita 
atakiwavyo kupigwa. 152 

Tazama alivyowahukumu wakaazi wake, kwamba ni haramu 
(haifai) kuwalaani au kuwatuhumu wao nifaq kwa ujumla na 
kwamba wao si kuffar kama watu wa darul-harb, ingawa 
aliwahukumu wanajeshi kwamba si Muslimin. Yote haya 
yalihusu watu wa Mardin, ulipokuwa ni dar al-kufr at-tari. 

152 Majmu' al-Fatawa, Juz. 28, uk. 240. 


97 



Mfano wa pili: Fatwa ya Hamad ibn 'Atiq 
(Rahimahullah) kuhusu watu wa al-Ahsa. 

Alisema: Yeyote ambaye ameshiriki kutazama kile 
ambacho 'Ulamaa wakubwa wamekuwa wakikitupia 
macho ataona kwamba shirk ikitapakaa (ikidhihiri) 
ndani ya mji, mambo yalokatazwa hufanywa wazi- 
wazi, na nembo (sha'air) za Din huachwa 

hazitekelezwi, basi mji unakuwa darul-kufr. Mali za 
watu wake huchukuliwa kama ngawira na damu yao 
ni halali kumwagwa. Watu wa mji huu wamekithiri 
katika yote hayo kwa kumtusi Yeye Allaah na Din Yake 
na wameweka sheria na kuzitekeleza juu ya watu, 
sheria ambazo ziko kinyume na Kitabu cha Allaah na 
na Sunnah za Mtume wake. Na wajua kwamba jambo 
moja kati ya haya - akipatikana nalo mtu - latosha 
kumtoa mtu katika Uislam. Hivyo, twasema kuwa 
wanaweza kuwapo wale ambao hawahukumiwi kufr 
kwa ndani, miongoni mwa madhaifu (wanyonge) na 
wenye kudhulumiwa. 

Lakini lililo wazi - wa alhamd liLlaah - jambo 
linaeleweka (liko wazi). Yatosha juu yako kitendo cha 
Mtume (Swllallahu ‘Alayhi wa sallam) kuhusu (mji wa) 
Makkah, ingawa ndani yake kulikuwa na wanyonge na 
wenye kudhulumiwa. Hali kadhalika, walichofanya 
maswahabah wake juu ya wengi wa wale walioritadd 
katika Uislam, katika kuhalalisha damu yao na mali 
yao na kuwachukua wao watumwa. Kila mwenye akili 
timamu na 'llm atafahamu kwamba mambo haya 
waliyoyaangukia watu katika mambo ya kufr na riddah 
ni mabaya, machafu, na ni makubwa zaidi ya waliyo- 
yafanya wale. 

Hivyo rejesha uoni katika maandiko ya Kitabu, Sunnah, 
na sirah ya Mtume (Swallallahu ‘Alayhi wa sallam) na 
maswahabah wake. Utaikuta iko bayana kabisa 


98 


ambapo hakuna aikengeukaye isipokuwa huangamia. 
Tazama yaliyosemwa na Wanachuoni kuhusu hili, na 
muombe Allaah hidayah ya moyo na akuondolee 
shubuhah. Sikudhani kwamba hili lingekuja kutoka 
kwa mtu kama wewe. Usighurike na watu wajinga na 
wenye shubuhah. 153 

Hivyo tazama alivyowahukumu kufr (ukafiri) watu wa 
mji huu kulingana na dhahiri. Na hapo wakati ambapo 
sifa zake zinasibu hukm hii, katika kutapakaa na 
kudhihiri kwa kufr, na kuipondokea kwao, na 
yasiyokuwa hayo. Hakuwahukumu wao hukm hii kwa 
ajili tu mji wao ni darul-kufr; hivyo zingatia hilo. 

Kwa kuhitimisha, ni muhimu kutofautisha baina ya 
suala la kuuhukumu mji na kuwahukumu wakaazi 
(wake). Kwa hiyo, hukm ya dar hulingana / huendana 
na sheria zinazotekelezwa ndani yake, na hukm ya 
wakaazi ni kwa kutazama hali yao. Wa Allah al- 
Musta'aan. 

Hii inahitimisha jambo la kwanza kuhusu diyar, kwa 
tawfiq ya Allah. 

Sasa tunaanza mazungumzi kuhusu jambo la pili, nalo 
ni hijrah. 

Maana ya kishari'ah (ki-istilahi) ya hijrah: Ni kuhama 
darul-kufr kwenda darul-lslam kwa ajili ya Allah. Pia 
Hijrah inaweza kukusudiwa kwa ujumla kumaanisha 
kuuhama mji wa maasi kwenda katika mji wa Ta'ah, 
au kutoka mji wa bid'ah kwenda mji wa Sunnah. 


153 Ad-Durar as-Saniyyah, Juz. 9, uk. 257. 


99 


Suala la kwanza: 


Hukm ya hijrah. 

Ibn Qasim (Rahimahullah) anasema katika Hashiyah 
'ala al-Usul ath-Thalathah, "Inafahamika kuwa [Hijrah] 
imezungumziwa katika Kitabu, Sunnah, na ijma'. 
Mwenye kuiacha yuko katika makemeo ya adhabu. 
Wanachuoni wengi wamesimulia ijmaa juu ya uwajib 
wa hijrah kutoka katika miji ya shirk kwenda katika 
miji ya Kiislam." 

Suala la pili: Hukm ya kuacha hijrah. 

Muislam hakufuru (hawi kafir) kwa kuacha tu hijrah, 
kutokana na qawl Yake (ta'ala), "Na wale waliamini lakini 
hawakuhama, nyinyi hamna wajib wa ulinzi kwao hata 
kidogo mpaka wahame. Lakini wakiomba msaada kwenu 
katika Din, basi ni juu yenu kuwasaidia, isipokuwa juu ya 
watu ambao yapo mapatano baina yenu na wao. Na Allaah 
anayaona mnayoyatenda."1 54 

Hivyo, amefungamanisha baina ya sifa ya iman na kuacha 
hijrah kutoka katika dar al-harb. 

Abu Bakr ibnul-'Arabi (Rahimahullah) anasema, "Qawl yake 
(ta'ala), 'Lakini wakiomba msaada kwenu katika Din, basi ni 
juu yenu kuwasaidia/ maana yake wakiwa dar al-harb 
wakakuombeni muwasaidie kwa nguvu ya kijeshi (au silaha) 
au mali ili kuwaondoa wao (maadui), basi wasaidieni kwani 
hilo ni wajib juu yenu, isipokuwa juu ya watu ambao yapo 
mapatano baina yenu na wao. Ikiwa hali kama hii 
(wanakuombeni msaada kupigana dhidi ya watu ambao 
mna mapatano nao) basi msipigane nao, mpaka aidha 
utakapokwisha mkataba(mapatano) nao, au ukivunjika."155 

154 Al-Anfal: 72. 

155 Ahkam al-Quran, Juz. 2, uk. 439. 


100 


Kadhalika Muislam haruhusiwi kukaa (kuishi) darul- 
kufr ikiwa hawezi kusimamisha na kudhihirisha din 
yake, kutokana na qawl Yake (ta'ala), "Hakika, Malaika 
watawaambia wale ambao wamewafisha nao 
wamejidhulumu nafsi zao, 'Mlikuwa vipi?' Watasema, 
'Tulikuwa tunaonewa.' Malaika watawaambia, 'Kwani 
ardh ya Allah haikuwa na wasaa wa kuhamia humo?' 
Basi hao makaazi yao ni Jahannam, nayo ni marejeo 
mabaya kabisa."156 

Ibn Kathir (Rahimahullah) anasema, "Ayah tukufu ni 
pana (ya jumla) kwa kila mwenye kuishi miongoni 
mwa mushrikin, hawezi kusimamisha din yake, na 
hali ya kuwa aweza kufanya hijrah. Mtu huyo 
anajidhulumu mwenyewe na anaanguka katika haram 
kwa mujib wa ijmaa." 

Kudhihirisha Din siyo tu kuweza kutekeleza swalawat 
na mfano wake. Kusudio la kudhihirisha Din ni 
kuonyesha (kudhihirisha) uadui na chuki kwa kuffar 
na mushrikin, kutokana na qawl Yake (ta'ala), "Hakika 
nyinyi mna mfano mzuri kwenu kwa Ibrahim na wale 
waliokuwa pamoja naye, walipowaambia watu wao: 
'Hakika sisi tumejitenga nanyi na hayo mnayoyaabudu 
badala ya Allaah. Tunakukataeni; na umekwishadhihiri 
uadui na chuki baina yetu na nyinyi, mpaka mtakapo 
mwamini Allaah pekee.'"1 57 

Lakini mtu mwenye kuacha hijrah hali ya kuwa ana 
asl ya chuki - yaani, chuki anayo na iko [ndani ya 
nafsi yake] - ila tu haionyeshi - yaani, haidhihirishi - 
basi yeye ni muovu (ametenda tu dhambi) lakini si 
kafir. 

156 An-Nisa: 97. 

157 Al-Mumtahanah: 4. 


101 


Shaykh 'Abdul-Latif (Rahimahullah) aliulizwa kuhusu 
mtu aliye chini ya utawala wa mushrikin na anaijua 
tawhid na anaifanyia kazi, lakini hana chuki dhidi yao 
wala hafanyi hijrah (haondoki/kuhama) kutoka katika 
miji yao. Akajibu 158 , 

Swali hili linakuja kutokana na kukosa tafakuri na 
kushindwa kufahamu maana ya tawhid, na kutoifanyia 
kazi. Kwa sababu haiingii akilini (haiwezekani) mtu 
akaijua tawhid na kuifanyia kazi, asiwachukie 
mushrikin. Yeyote asiyeweza kuwachukia wao, basi 
hapawezi kusemwa kuwa anaijua tawhid na 
anaifanyia kazi. Hivyo swali linakanganya 
(halieleweki). Swali zuri ni ufunguo wa 'llm, na nadhani 
ulichotaka kuuliza ni: Yeyote asiyedhihirisha chuki na 
hajitengi nao. 

Suala la kudhihirisha chuki linatofautiana na suala la 
kuwa na chuki [moyoni]. Katika suala la kwanza, kuna 
'udhr kwa yule aliye dhaifu au anakhofu, kutokana na 
qawl Yake (ta'ala), ), "Isipokuwa ukikhofia madhara 
kutoka kwao." Suala la pili halina mbadala, kwa 
sababu linaingia katika kufr bit-taghut; kuna uhusiano 
wa moja kwa moja baina ya kuwa na chuki moyoni 
dhidi ya mushrikin na kumpenda Allaah na Mtume 
wake, ambao uhusiano huo muumin hawezi kuukosa. 

Hivyo, mwenye kumuasi (kumkhalifu) Allaah kwa 
kuacha kudhihirisha chuki, basi amemuasi Allah. 
Ikiwa asl ya chuki iko moyoni atakuwa na hukm ya 
watu kama yeye miongoni mwa waovu (waasi). 
Akiongeza juu ya hilo kuacha hijrah, basi anahusika 
katika qawl Yake (ta'ala), "Hakika, Malaika 
watawaambia wale ambao wamewafisha nao 
wamejidhulumu nafsi zao..." 

158 Ad-Durar as-Saniyyah, Juz. 8, uk. 359. 


102 


Hata hivyo, hakufuru kwani Ayah ni ya makemeo na si takfir. 

Lakini kuhusu mtu wa pili ambaye ndani ya moyo wake 
hana chuki, basi kauli ya muulizaji inamfaa kwa kuwa 
hawachukii mushrikin. Kwa hiyo hili ni jambo kubwa na ni 
dhambi kubwa sana. Na ni kheri gani inayobakia 
panapokosekana chuki dhidi ya mushrikin?! Khofu ya 
kukosa/kupoteza majumba na mitende siyo 'udhr wa 
kuacha hijrah. 

Anasema Allaah (ta'ala), 

"Enyi waja wangu mlioamini! Kwa hakika ardhi yangu 
inawasaa. Basi niabuduni Mimi [pekee]."1 59 

Lakini yule ambaye hatafanya hijrah kutoka katika darul-kufr 
kwa kuwa na mapenzi na urafiki na makuffar au kwa 
kuwasaidia wao dhidi ya Muslimin, basi yeye ni kafir kama 
wao. 

Anasema (ta'ala, 

"Enyi mlioamini! Msiwafanye baba zenu na ndugu zenu 
kuwa vipenzi vyenu ikiwa wamestahabu ukafiri kuliko Iman. 
Na katika nyinyi atakayewafanya hao kuwa ndiyo vipenzi 
vyake, basi hao ni madhalimu."160 

Al-Qurtubi (Rahimahullah) anasema, "Dhahiri ya Ayah hii ni 
kuwa inaelekezwa kwa waumini wote, na hukm ya kukata 
mahusiano baina ya waumini na kuffar itabakia kuwapo 
mpaka siku ya Qiyamah. Limesimulia kundi [la Wanachuoni] 
kuhusu Ayah hii kwamba iliteremshwa kushajiisha hijrah na 
kuhama miji ya kufr. Hapa, mazungumzo yameelekezwa 
kwa waumini walokuwa Makkah na miji mingine ya Kiarabu, 
ikiwaambia kuwa wasifanye urafiki na baba zao na ndugu 
zao, wasije wakafungamana na wakaazi wa miji ya kufr." 

159 AI-'Ankabut: 56. 

160 At-Tawbah: 23. 


103 


Ibn Hazm (Rahimahullah) anasema, "Basi kulingana 
na hayo, ni sahihi kusema kuwa mwenye kuamua 
kuishi darul-kufr wal-harb kwa khiyari yake na 
akashiriki katika vita dhidi ya Muslimin walio karibu 
naye, anaritadd kutokana na kitendo hicho. Hukm zote 
za murtadd zinatekelezwa juu yake, ikiwa ni pamoja 
na ulazima wa kumuua yeye inapopatikana nguvu, 
ruhusa mali yake kuchukuliwa, ndoa yake kubatilika, 
na yasiyokuwa haya, kwani Mtume (Swallallahu 
'Alayhi wa sallam) hakujitenga na Muislam."161 

Na ibn Taymiyyah (Rhimahullah) anasema, 
akisherehesha kauli ya 'Abdullah ibn 'Umar 
(Radhiyallahu 'Anhuma), "Yeyote mwenye kujiimarisha 
katika miji yao, akasherehekea Nawruz (sikukuu ya 
mwaka mpya ya Wafursi (Majusi)) na sherehe zao, na 
akajishabihisha/kujifananisha nao mpaka akafa, (basi) 
atafufuliwa pamoja nao," Hii inamaanisha kuwa 
alimzingatia yeye kuwa ni kafir kutokana na 
kushirikiana nao katika mambo yote haya, au aliona 
kuwa vitendo hivi ni katika madhambi makubwa 
yanayosababisha kuingia Motoni. Ingawa la mwanzo 
ndilo lililowazi kutokana na maneno yake, kushiriki 
katika baadhi ya hayo ni dhambi. 16 " 

Suala la tatu: 

Hali mbalimbali za wakaazi wa darul-kufr. 

Ibn Hazm (Rahimahullah) anasema, Lakini yeyote 
aliekimbilia katika miji yenye harb kutokana na 
dhulmah / mateso aliyoyaogopea na hakupigana dhidi 
ya Muslimin, wala kuwasaidia kuffar dhidi yao, na 
hakupata yeyote katika Muslimin wa kumhifadhi na - 

161 Al-Muhalla, Juz. 6, uk. 47. 

162 Igtida as-Sirat al-Mustaqim, Juz. 1, uk. 515. 


104 


kumnusuru, basi katika hali hii hakuna neno juu yake 
kwa sababu amelazimishwa na kukirihishwa. Huko 
nyuma tulisema kuwa az-Zuhri, Muhammad ibn 
Muslim ibn Shihab, alikusudia kuondoka kwenda 
katika miji ya Warumi kama angefariki Hisham ibn 
'Abdil-Malik; kwa sababu Walid ibn Yazid aliapa 
kuimwaga damu yake endapo angemkamata yeye, na 
angekuwa wali (kiongozi) baada ya Hisham. Kwa hiyo, 
yeyote ambaye hali yake yafanana na hii, basi 
anapewa 'udhr (anasamehewa). 

Hali kadhalika Muislam aishiye miji ya Hindi, Sindh, 
China, Uturuki, Sudan, na miji ya Warumi. Hivyo kama 
hawezi kuondoka humo kutokana na mzigo alionao 
(wategemezi), au hana mali, au udhaifu wa mwili, au 
amezuiliwa njia ya kutokea, basi anapewa 'udhr. Kwa 
hakika akiwapiga vita Muslimin kwa kuwasaidia kuffar 
kwa msaada wowote au maandishi, basi ni Kafir. 

Na ikiwa anaishi tu humo kwa ajili ya mambo ya 
kidunia kama vile dhimmi kwao wao na anaweza 
kuwafikia Waislam na mji wao, basi hayuko mbali na 
kufr, na hatuoni 'udhr kwake yeye. Nas'al Allaah 
al'Afiyah. 

Ni tofauti na mtu anayeishi chini ya utawala (mamlaka) 
ya watu wa kufr miongoni mwa Ghulaat na mfano 
wao, kwa sababu katika mji wa Misr, Qayrawan, na 
mingine isiyokuwa hiyo, humo Uislam umedhihiri na 
uko juu. Watawala (viongozi) nao wako kama hivyo, 
hawaonyeshi bara'ah dhidi ya Uislam, bali wanadai 
kuwa sehemu yake, ingawa kiuhalisia viongozi wao ni 
kuffar. 


105 



Lakini yeyote anayeishi katika mji wa Qaramitah, 
yeye ni kafir bila shaka yoyote, kwani hutangaza 
kufr zao na kuuacha kwao Uislam, wa na'uwdhu 
bi ALIaah min dhaalika! 

Kwa mtu anayeishi katika mji ambao ndani yake 
matamanio yanayopelekea katika kufr yako wazi, 
yeye si kafir, kwani ndani yake jina la Uislam 
linadhihiri katika kila njia; kuanzia tawhid, 
kukubali ujumbe wa Muhammad (Swallallahu 
'Alayhi wa sallam), bara’ah dhidi ya kila dini na 
mfumo wa maisha ulio kinyume na Uislam, 
kusimamisha swalah, Swawm ya Ramadhan, na 
kila Shari'ah na kanuni zilizomo katika Uislam na 
Iman. Wa Alhamd liLlaah Rabb al-'Aalamiyn. 163 

Swalah za Allaah zimwendee Mtume 
Muhammad, familia yake, na maswahabah zake 
wote. 


163 Al-Muhalla, Juz. 12, uk. 125. 


106 



